Éntered according to Act of the Parliament of Canada, in the year 1896, 
by Ólafur S. Thorgeirsson, at the Department of Agriculture. 



n\ai\a 



fyrir árið 


1903 


sem er sjöunda ár eftir hlaupar og þriðja ar eftir sumarauka. 
Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba, 


Safn til landnámssögu íslendinga í Vesturheimi og fleira. 


NÍUNDA AR. 


Útgefandi ÓLAFUR S. THORGEIRSSON. 



WINNIPEG, 

PRENTAÐ í PRENTSMIÐJU LÖGBERGS IQ02. 


2 


A þessu ári teljast liöin vera: 
frá Krists fæðing 1903 ár; 


frá sköpun veraldar.-.5870 ár 

frá upphafi íslandsbygðar.1029 ár 

frá siöabót Lúters. 386 ár 


ÁriS 1903 er sunnudagsbókstafur: D. 
Gyllinital: 4. 


Milli jóla og langaföstu eru 8 vikur og 3 dagar. 


Myrkvar árið 1903. 

1. Hringmyrkvi á sólu 28. Mars, ósýnilegur í Ame- 
ríku, en sýnilegur í Asíu (Kína) og norðuríshafinu. 

2. Tunglmyrkvi 11. Apríl, byrgir aö eins nokkurn 
part af tunglinu; sést aS nokkru leyti í Ameríku, 
—í Manitoba frá því kl. 3.26 eftir niiSjan dag þar 
til kl. 9 um kvöldiS; í NorSvesturlandinu frá því 
kl. 3.30 til kl. 8 e. m. 

3. Almyrkvi á sólu 20. September, ósýnilegur hér, 
en sýnilegur í SuSur-Afríku, Indlandshafi og Ástr- 
alíu sunnanverSri. 

4. Tunglmyrkvi 6. Október. AS eins partur af tungl- 
inu er þá yfirskygður. Sést ekki hér. 

VENUS er morgunstjarna til 17. Septemb., eftir þaS 
kvöldstjarna. 

MARS er morgunstjarna til 28. Mars, eftir þaö kvöld- 
stjarna. 

JÚPÍTER er kvöldstjarna til 19. Febr., morgunstjarna 
til 11. Sept., eftir þaS kvöldstjarna. 

SATÚRNUS er kvöldstjarna til 20. Jan., morgun- 
stjarna til 29. Júlí, eftir það kvöldstjarna. 

* 

Merkúríus er sýnilegur aS morgni 26. Febr., 27.JÚ11Í, 
18. Okt. og aS kvöldi 17. Jan., io.Maí og 7-Sept. 

Venus skín meö mestum ljóma 12. Ág. og 24. Okt. 

Tungl Júpíters eru ósýnileg frá 21. Jan. til 19. Mars, 






3 

«1 

Páskadagur: 


1903. 

.12. Apríl 

1907 . 

. 31 . 

Marz 

1904. 

. 3 - Apríl 

1908. 

. 19 - 

Apríl 

1905. 

.23. Apríl 

1909 . 

.11. 

Apríl 

1906. 

.15. Apríl 

1910. 

.27. 

Mars 


20. öldin. 

Tuttugasta öldin byrjaði á þriðjudag og hún endar 
á laugardag. Hún samanstendur af 36,525 dögum, og 
vantar þá einn dag til þess að þeir dagar allir geri 5,218 
vikur. Mið-dagur aldarinnar er nýársdagur 1951. Af 
dögum vikunnar verður mánudagurinn sjaldnast. Fim- 
tán nýársdaga ber upp á miðvikudag og fimtán upp á 
föstudag, en fjórtán nýársdagana ber upp á hvern hinna 
daga vikunnar. Á þessari öld verða hlaupár tuttugu 
og fimm sinnum, — fleiri geta þau aldrei verið á einni 
öld. Fyrsta hlaupárið verður 1904 og þaðan af 4. 
hvert ár, — að árinu 2000 meðtöldu. Þrisvar á öld- 
inniverða 5 sunnudagar í Febrúar—1920,1948 og 1976. 
Um 380 myrkvar á sól og tungli eiga sér stað á 20. 
öldinni. Þar af verða 4 sólmyrkvar á nióti hverjum 
3 tunglmyrkvum, eða því sem næst. Á árinu 1935 
verða myrkvarnir 7 alls, og fleiri en það geta þeir aldr- 
ei oi'ðið á einu ári, enda sjaldgæft, að þeir séu svo 
margir; hefir aldrei komið fyrir síðan 1823.—Á öldinni 
gengur Merkúríus 12 sinnum fyrir sólina,—þ. e. geng- 
ur milli jarðar og sólar og varpar skugga á hana. Merk- 
úríus gengur þannig fyrst 12. Nóv. 1907. 


Til minnis um Island. 

Fyrst fundið ísland af írurn á 8. öld. af Norð- 
mönnum 860. 

Fyrst varanleg bygð hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fyrstu lög og alþing sett 930. 











4 


Fyrsti lögsögumaöur, Hrafn Hængsson, kosinn af 
. lögréttu 930. 

Fyrstur trúboöi, Friörik biskup, saxneskur, 981. 

Fyrsta kirkja er í ritum talin bygð um 984, að Ási 
í Hjaltadal, en það mun sanni nær, að Örlygur gamli 
hafi reist kirkju að Esjubergi nálægt 100 árum áður. 

Fyrsturíslenskur biskup.ísleifur Gissurarson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Hólum, 1552. 

Fyrstur íslenskur rithöfundur, kunnur, og faðir ís- 
lenskrar sagnritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, 
d. 1148. 

Fyrsta Heklu-gos, er sögur fara af, 1104. 

Fyrsta klaustur, reist á Þingeyrum, 1133. 

Fyrstur konungur yfiríslandi, Hákon Hákonarson 
(kon. Norðm. 1217-) 1262—63. 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað í Vesturhópi 
um 1530. 

Fyrstur prentari Jón Matthíason, sænskur presfur. 

Fyrstur lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 

Fyrst prentað nýjatestamentið, þýtt af Oddi lög- 
manni Gottskálkssyni, 1 540. 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi biskupi 
1584. 

Fyrsta ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555. 

Fyrsta galdrabrenna 1625, (hin síðasta 1690). 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718. 

Fyrst drukkið brennivín á íslandi á 17. öld. 

Fyrst drukkið kaffi 1772.^ 

Fyrst fluttur fjárkláði til íslands 1760. 

Fyrsta organ, sett í Leirárkirkju, 1800. 

Fyrsti vísirtil fréttablaða, Klausturpósturinn, kem- 
ur út 1818 (Minnisverð tíðindi ekki talin, Jiau komu út 
1796—1808). 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835. 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jóns Sig- 
urðssonar. 

Fyrsta blað Þjóðólfs er prentað 1848. 




STAL- 

ELDAVÉL 


plötum með öllum nýjasta 

Kootenay-Eldavélin hefir allan þann útbún- 
aö til eldiviöarsparnaðar og haganleiks, sem hægt er að 
hafa á nokkurri stál-eldavél, en er þó ódýrust. 

Hún er sú besta stál-eldavél, sem hægt er aS fá fyr- 
ir það verS, er auSveld aS meðhöndla og þarf ekki stöS- 
ugt eftirlit til aS vinna sitt verk vel. Hefir alla kosti en 
engan ókost stál-eldavéla. ViS búum hana svo úr garSi. 

A allar stærSir af þeim má setja “high shelf”, “high 
closet”, “reservior and water front”. 


Seld í öllum borgum og bæjum í Cannda. 

Spyrjið kaupmann yðar, eða skrifið beint til okkar um upplýs- 
ingar, viðvíkjandi þessum eldavélum, áður en þér kaupið aði ar. 

McClary Manufacturing Co 

183, 185, 187 JBannatyne Ave., WINNIPEG, MAN. 
London, Toronto, Montreal, Vancouver and St. Jöhn, N. B. 




þökin 

nafn- 

frægu 


SOVJÖ \H 
jec> 


44 

<?■ v. 

m 


á 

=4 WfND ano v/ATER TIGHT 

£ 

Fll^E"F*ROOF 


’not AFTeCTEO by KEÁT ÖR COLD | 


7* WORK GUARANTEED 


ZjMICI CWÍMFI PAíWfffl 



tNftntL rAINI ■ 


5PEC/ÁLLY PREPARED TO PRESERVE -3 
TiN AND METAL ROOFS OOSS NOTRUNr_ 
r CRACH ORÞEEL. DR/ES HARD 


Mjög tilkomumikil sýning úti á víða vangi, eru Mica-þökin, 
sem Mr, Fonseca selur. Þau eru uppfundning, sem ekki að eins hafa 
auðsæaog ótvíræða yfirburði yfir hinn algenga þakspón, heldur eru 
og líka ódýrari. Það er mikið auðveldara og umfangsminna að leggja 
þau þök, en nokkur önnur. Endingar góð, ekki eldfim og raki geng- 
ur ekki í gegnum þau. Þetta þakefni er búið til í Canada, með tilliti 
til loftslags og annarra kringumstæðna. Einn aðalkostur er og við 
þefta þakefni fram yfir önnur að það má leggja það á hallalaus þök 
án þess leki dropa eða raki leiti í gegnum þau. 

Sem sönnun fyrir ending MiCA-þakanna sá maður best á Iðnað- 
arsýningunni í Winnipeg, því dálítill hluti af því þakefni sem þar var 
sýnt, hafði verið í brúki á húsþaki í 12 árog var eins gott eftir þann 
tíma og það var nýtt. 

Sérstakt einkenni við Mica-þakefni er það — ólíkt vanalegum 
tjöru- eða bygginga-pappír -að það er búið til úr alull, ogþessvegna 
drekkur þaðekki í sig neina vætu og kuldi nær ekki að komast f gegn- 
um það. 

Af fyrirsögn um að leggja þessi Mica-þök er auðsjáanlegt hve 
auðvelt er að leggja þau, og margir sem hafa leitast við að endurbæta 
þaklagning hafa með þessu Mica-þakefni fengið það sem þeim hefur 
fullnægt.^Sólarhitinn hefir engin áhrif á þau þök, eins og t. d. hin 
ófullkomnu tjöru-þök. 


Það er búið til með sérstöku tilliti til loftslags þessa lands, og af 
þeirri ástæðu hefir Canada Kyrrahafsbrautar-félagið hér um bil ein- 
göngu brúkað þau þök á byggingar sínar. Mr. W. G. Fonseca, er 
eini maðurinn, sem selur þessi eVtl alullar Mica-þök hér í Winnipeg 
í Manitoba og Norðvesturlandinu. Biðjið um bækling og sýnishorn 
að 176 Higgins Ave. 





















Seldar fyrir peninga út í hönd eða lánaðar gegn 
lengri afborgunum. — I brúkí um allan heim. 
Búnar til og seldar einungis af 


WINNIPEQ, MANITOBA 


Eigulegasti hlutur familíunnar, 
Bestu kaupin í heimi, 

Borgar verð sitt á stuttum tíma. 










Canadian Order = 
— of Foresters. 

LEIÐANDI BRÆÐRA OG ÁBYRGÐARFÉLAG f CANADA. 

A1-Canadiskt, ÞjóÖlegt, ÁkveÖin gjóld, Engin dauósfalla-álög. 

Aldurstakmark 18—45 ára. 

Nœrri $j, 000,000 hafa veriS borgaðir til meSlima og erf- 
ingja þeirra síð'an félagið var stofnað 1879. 

AFGANGS - SJÓÐUR 1. október 1902 $1,254,456,11. 

Fyrir $100,000 af þeim sjóði hafa verið keypt skuldabréf Can- 
ada-stjórnar og afgangurinn trygður í verðmætum eignum í Can- 
ada, og þessi sfóður vex um 12 til 15 púsund dollars mánaðarlega. 

Félag þetta gefur út skírteini fyrir $500,, $1000, $1,500 og $2,000, gegn 
eftirfylgjandi fyrirfram borguðum mánaðar-iðgjöldum; 

Fyrir $500 Fyrir $1,090 Fyrir $1,500 Fyrir $2,000 

Frá 18 tit 25.** 35 c.6oc.90C....$1.20 

“ 25 til 30 ....40C.65C.98C.$1.30 

30 til 35.45C.70C.$1.05.$1.40 

,, 35 til 40.*.50C.85C.$1.28.«-....$1.70 

,, 40 til 45.55C.$1.00. $150 .$2.00 

Ekki .einum einasta dollar af lífsábyrgðar-iðgjöldnm helir verið varið til 
kostnaðar við stjórn félagsins. Iðgjöldunum og rentunum af þeim er eingöngu 
varið til að borga með dauðsfalla-kröfnr meðlima. 

Dauðsföll í Canadian Order of Foresters voru síðastl. ár — 23 árið — ein 
ungis 4.68 af 1.000 og meðalial dauðsfalla síðan félagið var stofnað 1879 er 4.92. 

Hér um bil 30,000 af meðl. félagsins standa í veikinda- og ú.fararhagnað- 
urdeild félagsins. Hagnaður við að vera í þeirri deild eru $3.00 á viku fyrir 
iyrstu tvær veikinda-vikurnar, og $5.00 á viku úr því í tíu vikur—allsfyrir hvert 
ár $56.00, auk útfarartillags, sem er $30.00. Gjöldin borgist f>rirfram mánað- 
arlega. og eru: 

Fyrir 18 til 25 ára 26 cents Fyrir 35 til 40 ára 40 öents 

“ 25 til 30 ára 50 cents “ 40 til 45 ára 45 cents 

“ 20 til ára sents Meðlimum er í sjálfrvald sett hvort þeir 

standa í þeirri deild eða ekki. 

Margar af deildum TCourst) fél. hafa hjá sér innbyrðis “Sick and Funeral 
Benefit,, og lærðan lækni fyrir þásem verða veikir. 

Frekari upplýsinga geta menn leitað hjá meðlimum fél., eða skrifað 

Rbv. G D. Hill, D. H. c. R., D. C. HlcKinnon, D. H. SBC’y. 

REGINA, N. W. T. WINNIPEG, MAN. 

Skrifstofa: 401 Mclntyre Block, Winnipeg. 





















JANÚAR hefir 31 dag 1903. 


— 



[MÖBSUGUR 



Umskurn Krists , Lúk. 2. 

F 

1 

N ýársdagur 

Þrælahald aftek. í Bandar. 1863 

F 

2 

L 

3 


11. v vetrar 



Barnamorðið í Betlehem, Matt. 2. 

S 

4 

8. e. Dýár 

Konráð Gislason d. 1891 

M 

5 


Þ 

6 

Þrettándi (Fpiphania) 

f. kv. 2.56 e.m. 

M 

7 

su. 8.24, sl. 4,46 

Knútsdagur 

F 

8 

L 

9 

Napoleon d. 1876 


F 

10 

12. v. vetrar 



Þeqar Jesiis var 12 ára, Lúk. 2. 

S 

11 

1. s. e. þrett. 


M 

12 


Atfred Tennyson f. 1810 

Þ 

13 

Geisladagur 

O fullt t. 7 17 f. m. 

M 

14 

su. 8.18, sl. 5.00 

F 

15 



F 

16 

British Museum op. 1759 

Finnur Jóus’on biskup f. 17(3 

L 

17 

Ben. Franklin f. 1706 

13. v. vetrar 

S 


Brvðkaupið í Kana, Jóh. 2. 

18 

2. s, e. þrett. 


M 

19 



Þ 

20 

Braeðramessa 

1 Síð. kv.4.49 f. m. 

M 

21 

su 8 14, sl:5.06 

Agnesarmessa 

F 

22 

Byron f. 1788 

Victoiia dr d, 1901 



ÞOTlRf 

F 

23 

Gustav Doré d. 1882 

Miður vetur. 

L 

24 

Friðrik mikli f. 1712 

14. v. vetrar 

S 

M 

25 

26 

Jesils qekk ofan uf fínUinu, Matt. 8 

3. s e. þrett —Pá'smessa 

Kirkjnfélag V.-Isl, stofnað 1885 

Þ 

27 

Mozart fæddur 17f 7 


M 

28 

su. 8 06, sl. 5,17 

[ ©n. t. 9 39 f.m. (þoirat.) 

F 

F 

29 

30 

McKinle,y forseti f. 1843 

) Holberg d. 1754 

L 

31 

s purgeon d. 1892 

Guðbr. Vigfússon d. 1889 




15. v. vetrar 

« 

_ 




E 

C fV'T7'TT TT er styrkjandi og eykur manni 

* TV^TT^ krafta. Hefir í sér fölgið 


fæðuefni úr besta nautakjðti. Er Ijúffengt og auðvelt S 


að melta. 



Þjáist ekki af kvefi—Síróp úr Klettifjalla-furunni læknar það. 


Ur, Klukkur, Gull- og Silfurvöru fá menn hvergi ódýrari eða betri 

en hjá G. THOMAS, 596 Main St. 














Syrup of Rocky 
Mountain Spruce. 

Þaö er nú a’.staöar viöurkent að vera besta 
meðalið sem til er á markaðinum víð hósta, kvefi 
og öllum lungna-kvillum. Örðstír þess hefir breiðst 
út um alt landið alla leið til Kyrrahafs-strand- 
arinnar og norður til endimarka hins ment- 
aða heims. Síðastliðið vor fengum vér stóra 
pöntun um þetta meðal frá DawsonCity í Yukon- 
héraðinu. -— Það er að miklu leyti saman sett úr 
kvoðu úr furuviðartegund, sem vex í Klettafjöll- 
unum, sem gerð er að ljúffengu sírópi og bland- 
að með squills, lakrís, viltum kirsiberjum og öðr- 
um vel þektum heilsu-lyfjum. I því er hvorki 
ópíum né önnur skaðleg efni, svo þáð veitir eng- 
in vond eftirköst hinni viðkvæmustu heilsubygg- 
ingu. Það er bragðljúft, það verkar fljótt og 
læknar kvef, hversu gamalt sem er, á stuttum 
tíma. Það mýkir kverkarnar og stillir hinn leiða 
hósta á nóttunni og gefur hinum þjáða værð og 
rólegan svefn. 

Vér höfurn mörg vottorð um ágæti þess. 
Lesið eftirfylgjandi bréf frá Mr. Lorne Dodd, 
söðlasmið í Innisfail :— 

Innisfail, 17. okt. 1898. 

Herrar mínir.—Eg hefi brúkað Syrup of Rocky 
Mountain Spruce, frá yður, við kvefi, sem eg 
fékk fyrir nokkru síðan. Eg get með góðri sam- 
visku sagt, að sem hóstameðal á það fullkomlega 
skilið hinn góða orðstír, sem það hefir hlotið hér 



FEBRUAR hefir 28 daga 


1903 


ÞOfiRI. 


Jesvs gekk á skip, Matt. 8 . 


s 

1 

4 s. e. þrett. 


M 

2 

Kyndilmessa 

Baldv, Einarss. lögfr. f. 1802 

Þ 

3 

Blasíusmessa 


M 

4 

su. 7.55, sl.5.30 


F 

5 


•) f. kv. 3.12 e. m. 

F 

6 



L 

7 

Okailes Dickens f. 1812 

16, v. vetrar 



Verkamennirnir í vínggrðinum, Matt. 20. 

S 

8 

Níuviknafasta | 

[John Buskin f. 1819 

M 

9 


Baldv. Einaiss. lögfr. d. 1833 

Þ 

10 



M 

11 

su.7.45,sl.5.41 

Ofuilt t. 5.58 e.m. 

P 

12 


Ahraham Lincoln f. 18°9 

F 

13 



L 

14 

Lúters síð. pi'édikan 1546 

17. v. ve:rar 



Fernskonar sáðjðrð, Lúk, 8, 

S 

15 

2. s.í níuvjknaföstu 

i.TónTho steinsen landlæknir d . 

M 

16 



Þ 

17 

M. Angelo d. 1563 


M 

18 

su. 7.31, sl. 5,54 

Lúter d. 1546—5. kv. 11 23e.m. 

F 

19 



F 

20 



L 

21 

Þorraþræll 

18. v. vetrar 



Skírn Krists, 

Matt. 3. 




GÓA 

S 

22 

Langafasti (Sjöviknaf.) 

Pétursm, — Washing'oi) f 1132 

M 

23 



Þ 

24 

Ingemann d. 1862 

Sprengikvöld 

M 

25 

su. 7 17, sl. 6.05 

Öskudigur 

F 

26 



F 

27 

Longfellow f. 1897 

© nýttt, 3.20 e. m. 

L 

28 


19. v. vetrnr 


Þegar kalt viðrar, 
er ekkert, sem vermir og hressir 
meir en bolli af heitum BOVRIL. 


Climax Kidney Cure er áreiðanlegt meðjl við nýrnaveiki, 


Þegar úrið yðar bilar, munið eftir að koma því til G. THOMAS. 








um slóöir : aö þaö sé eitt hið besta meðal, sem 
þekt sé viö kvillum í kverkum og lungum. 

Yðar með virðing, 

Lorne Dodd. 

Og það sem fylgir frá Mr. Percy Goulter, 
félaga í Goulter & Petterson harðvöruverslun- 
inni í Innisfail :— 

Herrar mínir.— Syrup of Rocky Mountain 
Spruce er ágætt meðal við hósta og kvefi. Eg 
hefi reynt það og þér megið nota nafn mitt í því 
sambandi. Yðar með virðing, 

Percy Goulter. 

Til sölu allsstaðar. Kostar 25C. flaskan. 

THE MARTIN, BOLE & WINNE CO 


AGÆTT l MEÐAL 
YIÐ HOFUÐVERK. 

Vér erum á þeirri skoðun að vort eigið sé 
hið besta meðal við höfuðverk. Það er í laginu 
eins og ofláta, á stærð við 25 centa pening. 
Þegar það er látið liggja í vatni í hálfa mínútu, 
verður það lint, og má gleipa það eins auðveld- 
lega og ostru. I flestum tilfellum er ein ofláta 
nægileg til að lækna höfuðverk, hversu vondur 
sem hann er. Öskjur með tólf oflátum eru seld- 
ar á 25C. Það eru til fleiri meðöl við höfuðverk, 
en engin þeirra hafa reynst eins vel óg okkar 
eigið. Biðjið um það. 

The Martin, Bole & Wynne Co 

WINNIPEG, MANITOBA. 





MARS 


Djöfullinn 


Séra Páll Þorláksson d. 1882 
Ofulltt. 5.13 t'. m. 


Jeav s rak ilt djöful, Ltík. 11, 


Jesús mettar 5000 manna, Jóh. ( 
ISd. í tniðföstu Qöthe d, 1832 

Góuþræli I 


EINMÁNUDUR 


LongfoTJow d. 1882 
su 6.17 sl 6 51 


Beethoven d. 1827 
John Bright d. 1889 
© n. t. 6.26 e.m. —í 


23. v. vetrar 


Gabríel engill sendur, Ltík. 1 


IJón Eiríksson konf.ráð d. 1787 


Bjarai Thorsteins. amtm. f.1781 


BOVRIL 


hinn eini áreiðanlegi kjötlOgur, 
SAÐSAMUR OG STYRKJANDI 


Dr. Clark’s White Liniment bregst aldrei, 


s 

M 

1 

2 

Sföstu 


Þ 

3 

Jónsm, Hólab. h. f. 

1. J>ing Bandaríkjanna 1798 

M 

4 

3 u. 6,55, sl.6.24 

Imhindigar — Sæluvika 

F 

5 

Oddgeir Stephensen d 1885 

F 

6 

Sveinbj, Egilsson f. 1791 

g j'.kv. 12.14 e. m. 

L 

7 

20 . v. vetrar 


S 

M 

15 

16 

3. s. í föstu 

Gvöndardag 

1. þing Manitobi fylkis 1871 

Þ 

17 

Magnús Stephens. d.1833 

Björn Gunnlaugss, d.1876 

M 

18 

su. 6.33, sl. 6.40 

Hinrik Ihsen f. 1828 

F 

19 

Dav. Livingstone f. 1813 

F 

20 


Kossuth d. 1894 

L 

21 

Jafndægur. Vorbyrjar. 

'Jt s. kv, 7.08 e'. m.—22. v. vetr. 


Gleraugu fást hvergi betri en hjá G. [THOMAS, 596 Main St. 













Dr. Clark’s 
White Liniment 

er gott bæði fyrir menn 
og skepnur .... 

Vér íáum á hverju ári vitnisburði um það, að 
þessi víðfrægi áburður sé mjög þægilegur, bæði á 
heimilum og eins til dýralækninga. Það er varla 
sá sjúkdómur til, sem hross ,,taka í arf“ og þarf 
útvortis lækningar með, sem ekki læknast með 
Clark’s White Liniment. Skurðir, mar, fótaveiki, 
bólga, stirð liðamót og gigt læknast fljótlega með 
þessu meðali. Mönnum hefir reynst það betur í 
flestum þess háttar veikindum en nokkurt annað 
meðal eða áburður, sem nokkurntíma hefir verið 
á boðstólum. Það hefir reynst ágætlega vel þeim 
sem eiga stór-hcpa af hrossum, betur en nokkurt 
annað hestameðal, sem til er í landinu. Þegar 
slys koma fyrir hesta er það alveg óviðjafnanlegt. 
Vér höfum sendibréf frá manni einum í Alameda, 
sem átti hest er meiddist svo mikið að honum var 
ráðlagt að láta skjóta hann, en hann tók til sinna 
ráða, sem voru miklu betri íalla staði. Hann bara 
notaði White Liniment við sárið, græddi það og 
hesturinn varð heill og hraustur. Þessi lækning 
var svo eftirtektaverð, að vér viljum láta Mr. 
Truscot segja frá henni með eigin orðum:— 

Alameda, 28. okt. 1898. 

Kæru herrar. — Eg notaði yðar White Lini- 
ment við hest síðastliðinn vetur, sem reif sig svo 



APRIL hefir 30 dag 1903. 



1 

2 

3 

4 

Bismarck f. 1815 

Oliver Goldsmith d. 1774 

EINMÁNUÐUR 
su. 6.02, si.7.02 

Emile Zola f. 1840 

Washington Irving f. 1783 
f)f.kv.6.51 e.m. 

24. v. vetrar 



Innreið Jestí í Jerúsalem, Matt. 21. 

s 

5 

Pálmasunnudagur 

Dymbilvika 

M 

6 


Sig. Pétursson sýslum. d. 1827 

Þ 

7 

Channing f. 1780 


M 

8 

Kristján IX. f.1818 

su. 5.47, sl. 7,13 

F 

9 

Skírdagur 


F 

10 

Föstudagurinn langi 


L 

11 

L»onisdagur 

Ofullt t 5 18 e.m- - 25,v.vetrar 



Upprisa Krists, Mark. 16. 

S 

■12 

jPáskadagur 

Páskavika 

M 

18 

lAnuar í páskum 


Þ 

14 



M 

15 

su. 5.32, sl. 7.24 

Lincoln d. 1865 

F 

10 



F 

17 


Benj. Franklin d. 1790 

L 

18 


i'umarmál af 26. v. sum 



Jesús kom að lœstum dyrum, Jóh. 20. 

S 

19 

1 . s. e. páska 

(®s. kv. 2.30 e m.-Melankton d. 

M 

20 


Darwin d. 1882 [1560 

Þ 

21 


Jón Hjaltaiín landlækn.f 1807 

M 

22 

su. 5.18, sl. 7.35 





HARPA 

F 

23 

Jónsm. H.b.h. s. 

Sumard. fyrsti. - 1. v, sumars 

F 

24 

Dan. De <>e d. 1781 


L 

25 

Oliver Cromwell f- 1599 




Jesús er góði hirðirinn, Jóh. 10. 

S 

26 

2 . s. e. páska 

Þrælastríðið hætti 1865 

M 

27 

Kossuth f. 1806. 

© n. t. 6.81 f.m. (sumart ) 

Þ 

28 



M 

29 

s.u. 5.03, s.l. 7.47 


F 

30 


2 . v. sumars. 


♦ ♦ 

^ ▲ 

^ Að reyna það í eitt skifti sannfærir yður um ágæti J 

AMBER PLUG reyktóbaksins. ♦ 

♦ Endingarbest reyktóbak í Canada. ♦ 

J Haldið saman pjáturmerkjunnm; þau bafa sitt gildi. J 

♦ ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦«♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦•♦ 

St. Jolm’s Condition Powder heldur hestunum í göðu ástandi' 


Gleðjið vini yðar með sumargjöf frá G. TIIOMAS, 596 Main St. 









hroöalega á gaddavír, aö holdiö á brjóstinu og 
framfótunum hékk í ílyksum 16 til 18 þumlunga 
löngum og sinarnar voru höggnar sundur. Mér 
var ráölagt að láta skjóta hestinn því hann mundi 
aldrei verða til neins framar. Eg bara makaði 
sárin í White Liniment, notaöi ekkert annaö og 
það var ótrúlega stuttur tími þangað til sárin 
voru gróin og hesturinn var aftur orðinn heill og 
hraustur. Eg seldi hann fyrir hundrað dollará 
um vorið og voru hestar þá í mjög lágu verði. 
Eg hefi notað þetta meðal í allmörgum tilfellum 
síðan »g ávalt verið ánægður með afleiðingarnar 
og það er óþarfi að taka það fram, að eg hefi það 
nú æfinlega við hendina.—E. B. TRUSCOTT. 

Höfum vér ekki fullkomlega rétt fyrir oss þegar ver segj- 
um að meðal, sem hefir slíkar verkanir, 

SÉ GULLVGEOT OG ÓMISSANDI. 

verðið er 25 cent fyrir merkurflösku. 

The Martin, Bole & Wynne Co. 


Frostbólga, kýli, gömul meiðsl. 

Skurðir, sár, sárar geirvörtur, handsaxa og allar skemdir á 
hörundinu má lækna með Dr. Clark’s Carbolic Salve. 
Þetta er ekki nýtt og óþekt meðal, heldur algengt úti á landinu, 
og er af öllum þar álitið óviðjafnanlegt. Það hefir verið mjög 
mikið brúkað 6 síðustu árin og á marga meðhaldsmenn í hverju 
húsí. Það er enginn hlutur eins nauðsynlegur á heimili eins 
og góður áburður, það getur hent alla að þeir skeri sig eða 
brenni, og til þess að lækna sig sem fljótast og best, er ekkert á 
við að brúka Dr. Clark’s Carbolic Salve. Reynið það. — Það 
kostar að eins 25 cent og þér getið fengið það í hverri lyfjabúð 
og víðar. 

The Martin, Bo/e & IWynne Co. 

WINNÍPEG, MANITOBA. 



MAI 


hefir 31 dag 


1903, 




HARPA 


F 

L 

1 

2 

Tveggja post.messa 

D. Livingstone d.1873 



Burtför Krists til föðursins, Jóh. 16. 

8 

8 

8 . s. e. páska 

Krossmessa á vori 

M 

4 


®f. kv. 12.26 f. m. 

Þ 

5 


Napóleon Bónap. d. 1821 

M 

6 

su. 4.54, sl. 7.57 


F 

7 


3. v. sumars 

F 

8 


J, Stuart Mill d. 1873 

L 

9 

SchiÍÍei d.l8f 5 




Sending heilans anda Jóh. 16. 

S 

10 

4. s. e. páska 


M 

11 


Ofullt tungi 6.18 f. m. [f. 1719 

Þ 

12 

J. Herschel d. 1871 

Bjarni Pálss. fyrsti landlæknir 

M 

13 

su. 4.43, sl. 8.06 

Hudsonsflóaféi. stofnað 1670 

F 

14 


4. v. sumars 

F 

15 

Pétur bisk. Péturss. d. '91 

Gr. Thomsen f. 1820 

L 

16 





Biðjið í Tesú nafni, Jóh. 16. 

S 

17 

5. s. e. páska 

Tómas Sæmundss. d. 1811 

M 

18 



Þ 

19 

G-ladstoue d. 1898 

Qt síð. kv. 8,18 f.m. 

M 

20 

su. 4.34, sl. 8 16 

Columbus d. 1506 

F 

21 

Uppstigningar dae. 

5. v. s 

F 

22 

Sæmundur fróði d. 1133 





SKERPLA 

L 

23 





Þegar huggarinn 

k&mur, Jóh. 15. 

S 

24 

6 . s. e. páska 

I Victoría drottn. f. 1819 

M 

25 



Þ 

26 

Jónasllallgrímsson d.1845 

©n. t. 3.50 e.m. 

M 

27 

s.u. 4.27, sl. 8.24 

Calvin d. 1564 

F 

28 


6 . v. sumars 

F 

29 

Gisli Brynjólfsson d. 1888 


L 

30 

Eggert Ólafsson d. 1768 




Sd, sem elskarmig, Jóh. 14. 

S_ 

31 | 

Hvítasunnudagur 1 Jóo Guí'mundss. ritstjóri d.1876 


CURRENCY munntóbakið 

er vafalaust það þesta, sem fæst. Það sér maður á því, 
hversu vinsælt það er. 

Litlu pjáturmerkin eru í sínu verði; haldið þeim saman. 


CLIMAX KIDNEY CUEE læknar nýrnaveiki. 


Fyrir $1.75 fáið þér eigulegt vasa-úr hjá G. THOMAS, 596 Main St. 










CLIMAX 

KIDNEY 

CURE... 

A lmenningur viSurkennir nú, að Bright-sýkin 
sé nú orðin tíSari og hafi hættulegri afleiS- 
ingar en fyrrum. og aS hún sé sérstaklega 
ameríkönsk veiki. Má vera aS loftslagiSsé orsök 
í því, en þó sérstaklega vatnið sem vér drekkum; 
en þetta er samt ekki öll orsökin. MilcilsvarSandf 
andi ástæða fyrir því, er hiS umsvifamikla dag- 
lega líf vort. ÁkefS sú og tauga-áreynsla, sem 
þaS, aS sækjast eftir auSlegð og hárri stöSu eSa 
skemtunum, hefir í för meS sér, er einnig sterk 
ástæSa fyrir því. Næturvökur, skortur á nauð- 
synlegri hvíld, ofmikil andleg og líkamleg áreynsla 
það aS borSa of fljótt og aSrar siSvenjur hinna 
ameríkönsku .,business“-manna, hafa gert veik- 
ina sérstaklega ameríkanska. Áreynsla og starfs. 
áhyggjur, óseðjandi metnaSargirni manna í stjórn- 
málum, áköf löngun eftir skemtunum, skilja 
hvorki eftir tíma né tilhneiging til aS hugsa um 
heilsuna. ÞaS er fyrst eftir margra ára strit og 
áreynslu, aS hinn hepni auSkýfingur vaknar af 
draumi sínum um auðlegð og vald til meSvitund- 
ar um, að hann er fangi þessa hrekkvísa sjúkdóms. 
En viS þessum sjúkdómi, sem flestum öSrum, 
hafa vísindin fundiS ráS. CLIMAX KIDNEY 



JIJNÍ hefir 30 daga 1903. 





skerpla 

M 

1 lAnnar i hTÍtasunnu 


Þ 

2 i 

Garibaldi d. 1832 

<D fyrsta kv.6.24 f.m. 

M 

8 

su. 4.21, sl. 8.31 

Imbrud.—Sæluvika 

P 

4 


7. v. sumars 

F 

5 



L 

6 

Alexander naikl.f.356f.K. 




Kristur oq Nikodemvs , Jóh. 3. 

S 

7 

Trínitatis 

[Þrenningarhátíð 

M 

8 


Jón Hjaltalín landlækn. d 1882 

Þ 

9 

Charles Diekens d. 1870 

O fulltt. 8.08 e.m. 

M 

10 

su. 4.20, sl. 8.37 


F 

11 


8 . v. s. 

F 

12 

W. C .Bryant d. 1878 


L 

13 


Jón SveinssjÞndlækn. d. 1803 



Hinn auðuai maður , Lúk. 16. 

S 

141. 

s. e. trín. 

Sig. Melsteð lektor’d. 1897 

M 

15 



Þ 

16 


C Jón Sigurðsson f. 1811 

M 

17 

su. 4.20, sl. 8.30 

l <j> Síð. kv.Jll.44 f. m. 

F 

18 

Bardag.við Waterloo 1815 

9. v. sumars 

F 

19 



L 

20 





Hin mikla kvðldmdltíð, Lúk. 14. 

S 

21 

2 . s. e. trín. 

Kristián Jónss. f. 1842 




SÓLMÁNTJÐUR 

M 

22 


Sólstöður: Lengstr dagur 

Þ 

23 



M 

24 

Jónsmessa—Kristni lögt. 

á fsl. 1000-N. 1.11.11 e.m. 

F 

25 

su. 4,22, sl. 8.41 

10 . v. s. 

F 

26 



L 

27 




Hinn týndi sauður oe Mnn týndi peningvr Lúk. 15' 

S 

28 

3. s. e. trín. 


M 

29 


Pétursmessa og Páls 

Þ 

3') 




'*%%%%%%%%%'%%%%%%'%%%%%%'%%%%%% 

CURRENCY munntóbakið 

er vinsælasta tegundin í Canada. Allsstaðar 

til SÖlu.—Haldið saman pjáturmerkjnnum. 

^ %'%%%%%%%%%%%%%♦ %%%%rs% ■%%%%%% ^ 

St, John’s Condition Powder heldur hestunum í góðu ástandi. 


w 

3 

QJ2 

5 ' 

CÍQ 

CÐ 

—• 

I-S 

o* 

(0 

r-t* 

3 

’-s 

O 

OL 

o- 

!-S 

œ 

08 

P 

’-J 

fD 

3 

3 

P 


H 

W 

o 

s 

t/J 

N* 

CJI 

C 3 

Gi 




3 

3 

C/3 









CURE höfum vér búiS til í þvi skyni aö vinna 
á móti hinu illa böli, sem er samfara nýrna- 
veiki, og vér erum stoltir af því að geta sagt, 
aS oss hefir hepnast þaö framúrskarandi vel. 

Lifrin hefir oft mjög mikla þýöingu, þegar um 
„Bright’s-veikina er aS ræöa. ÞaS er.alkunn- 
ugt, að lítt mögulegt er aS lækna nýrnaveiki svo 
lengi sem lifrin er í ólagi. CLIMAX KIDNEEY 
CURE var búiö til meö þessu sérstaka augnamiöi 
þó aö aöaltilgangurinn meS tilbúningi þessa á- 
gæta meSals væri sá, aö lækna hina almennu 
nýrnaveiki, sem á sér svomjögstaS í þessu nýja 
landi. Og vér hugsum aö oss sé alveg óhætt aö 
segjaaS aldreihafi neitt annaö meSaþsem á boö- 
stólum hefir veriö, reynst eins vel og þaö, viS 
lifrarveiki. CLIMAX KIDNEX CURE er milt 
hægöalyf og getur veriö niöurhreinsandi ef tekiS 
inn í stórskömtum, ÞaS má þess vegna æfinlega 
reiöa sig á. aö þaS hreinsar magann, lifrina, inn- 
ýflin, hreinsar blóöiö og hressir mann allan upp. 

Climax Kidney Cure kostar aS eins 75 cent 
flaskan og fæst allstaöar. GleymiS eigi aS þaS 
læknar alla veiki sem stafar af sýktum nýrum, 
svo sem blööruveiki, steinsótt, bakverk, þvag- 
teppu, slímrensli, lendaverk o. fl. 


Climax Cidoey Ciire 

75 cent llaskan. 


The Martin, Bole & Wynne Co., 

WINNIPEG. 



JULI hefir 31 dag_1903. 


II 

1 Dominion dagur (1867) 

2 Þingmaríuin. 

3 Queb^c borg reist 1605 

4 Frel.sisd.Bai.daríkj/1776) 

SÓLMÁNUÐUR 
®)f. kv. 1.02 e.m. 

Sviðhúnsm. h. f.—11. v. sumars 



Verið miskunnsamir, Lúk. 6. 

s 

5 

4. 'e e. trín* 


M 

6 



Þ 

7 


Jóh. Huss brendur 1415 

M 

8 

su. 4,32, sl. 8.36 

S el j umannamessa 

P 

9 


O fullt 1.10.43 f.m.—12.v.sum. 

P 

10 

John Calvin f. 1509 


L 

11 





Jesiís kennir af siipi, Lúk. 5. 

S 

12 

5. s. e. trín. 


M 

13 


Margrétarmessa 

Þ 

14 


Franska stjórn.bylt. 1789 

M 

15 

su. 4 39, sl. 8.30 

Sviðhúnsm. h. s. 

P 

16 


13. v. sumars 

P 

17 


fl síðasta kv. 12. 24 e. m. 

L 

• 18 





liéttlœti farísea , Matt. 5. ... 

S 

19 

,6. s. e. trín. — ÞÓrláks- 

Guðbr.bisk. Þorlakss. ci.1627 

M 

20 

messa á sumri 


Þ 

21 

R. Burns d. 1796 


M 

22 

su. 4.49, sl. 8.23 

Aukanætur 

F 

23 

Fmnur lónss. b ; sk. d. 17 

gg 14. v. sumars 

F 

24 

Canadafundin 1534 

© u. t. 5.46 f.m — Hundndag- 

L 

25 

Jakobsmessa 

lar byrja 



Jesiís mettar 4000 

manna, Mark. 8. 




HEYANNIR 

S 

26 

7. s. e. trín. 

Miðsumar 

M 

27 



Þ 

28 



M 

29 

su. 4.54, sl. 8.13 

Ólafsmessa h. f. 

F 

30 


Wiliiam Penn d. 1718—1 K . v. s, 

F 

31 

.Ton Ericson f. 1802 

Fyrsta kv. 12.15 f. m 


*♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦^ 

J Að reyna það í eitt skifti , sannfærir yður um ágæti J 

♦ AMBER PLUG reyktóbaksins. ♦ 

♦ Endingarbest reyktóbak í Canada. ♦ 

J Haldið saman pjáturmerkjunnm; þau hafa sitt gildi. J 

♦ ♦ 
♦♦♦♦*♦♦«♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦•♦♦♦♦♦♦»♦♦♦ 

PR. CLARK’S WHITE LINIMENT er selt allsstaðar. 


Gull- og silfur-smíði er vandaðra en alment gerist hjá G. THOMAS 

596 Main St., WINNIPEG, MAN. 








St. John’s 

Condition 

Powders. 


xx 

Xií 


Hressing fyrir hestana — Vinur 
bœndanna — Á hvergi sinn lfka 
— Er óviðjafnanlega þægilegt 
sem' húsmeðal og til idýralækn- 
inga — Er allra'meðala.best til 
að. halda hestum í góðu standi. 


ST. JOHN’S CONDITION POWDERS 

Hiö óviöjafnanlega hestameöal Norövestur- 
landsins. Eitt hundraö pakkar af ,,St. John’s“ 
seldir á móti hverjum einum pakka af öðru dufti 
sem nú er á markaðinum. Kaupmenn í Mani- 
toba og Norðvesturlahdinu selja varla neitt annað 
vegna þess að þarsem St. John’s hefir verið reynt 
þarf ekki < að hugsa til að nokkurt annað hesta- 
meðal gangi út. Það var notað við hestana er 
hafðir voru til milliferða þegar uppreistin stóð yf- 
ir og bjargaði það lífi margra hesta sem urðu yfir 
komnir af hita og þreytu, Það gefur ekki hest- 
unum fagurt útlit, sem gæti varað svo sem einn 
eða tvo daga, rétt á meðan væri verið að selja þá, 
heldur gerir það það sem meira er um vert: það 
gefur þeim þrótt, góða lyst, eykur vilja þeirra og 
styrkir brjóst þeirra svo þeir geta unnið sitt verk. 
Húð þeirra verður slétt og mjúk, þeir verða laus- 
ari átöku og miklu eigulegri. St. John’s hefir. 
kept við aðrar tegundir af, ,condition“ dufti, ver- 




AGUST 


hefir 31 dag 


1903. 



1 

■ 

HEYANNIR, 

L 

1 1 

Bandadagur 

Jðn Espólín d. 1839 



Fals-spáinenn, Matt. 7. 

S 

2 

8 s. e. trín. 

Benedikt Sveinsson d. 1899 

M 

3 

Ólafsmessa h. s. 


Þ 

4 

líannes Finnsson d. 1796 

H.C, Andersen d. 1875 

M 

5 

su. 5 06, sl. 8.02 


F 

6 

Brynjólfur Sveinss. bisk 

up d. 1675 16. v. sum. 

F 

7 



L 

8 

Canning d. 1827 

Fult tungl 1.54 f. m. 



Jlinn rangláti ráðsmaður, Ltík. 16. 

S 

9 

9. s. e. trín. 


M 

10 

Lafransmessa 


Þ 

11 



M 

12 

su. 5,16, sl. 7 50 


F 

13 


17. v. sumars 

F 

14 

Napóleon l. f 1769 


L 

15 

Maríumessa h. f. 

Síð kv. 10.22 e.m. 



Jesús grœtur yfir Jerúsalem, Lúk. 19. 

S 

16 

10 . s, e. trín. 


M 

17 


Sveinbjörn Egilsson d. 1852 

Þ 

18 



M 

10 

su. 5 27, sl. 736 

Gestur Pálsson d. 1892 

F 

20 


18. v. sumars 

F 

21 



L 

22 


Výtttungl 12 51e.m. 



Faríseinn op tollheimtumaðurinn. Lúk. 18. 

S 

23 

11 . s. e. trín. 


M 

.24 

Hundadagar enda 

Bjarni Thóraren sen d. 1841 




TVÍMÁNUÐUR 

Þ 

25 



M 

26 

su. 5.87, sl. 7.22 

Þórður Jónass. háyfird. d.1880 

F 

27 

Agústín d 430 

19. v. sumars 

F 

28 

Leo Tolstoi f. 1828 

Gö the f. 1749 

L 

29 

Höfuódagur— J ohannes 

skírari líflát.— F. kv. 1.34e.m. 



Dauli og málhalti maðurinn, Mark. 7. 

S 

30 1 

12 . s. e trih. 

Jón hiskup Vídalin d. 1720 

M 

31 1 




CURRENCY munntóbakiö 

er ætíð það sama og jafna — æfinlega gott. — Með því að 
halda saman pláturmerkjunum getið þér fyrir þau fengið 
myndarlega gjöf. 


I)R. CLARíí’S WHITE LINIMENT er best í heimi. 


Eins árs ábyrgð fylgir öllum aðgerðum hjá G. THOMAS, 596 Main St. 




iö helmingi dýrara, en þó ávalt unnið sigur eftir 
fyrstu reynslu. Hver einasti kaupmaöur í land- 
inú hefir þa8 til sölu. Þér þurfiö ekki a8 vera í 
vandræ8nm me8 a8 fá þa8, og þér munu8 ekki 
verSa í neinum vafa um það, a8 St. John’s Con- 
dition Powders sparar dýralæknis kostnaS,sparar 
tíma, vernðar álit ySar sem hestamanns og spar- 
ar ySur ótal óþægindi,sem vanalega fylgja því aS 
sjá um og eiga hesta. Ef hestar y8ar, hvort sem 
það eru vinnuhestar eSa til skemtiferSa, eru í 
slæmu ástandi eSa eru aS veikjast, þá íáiS ySur. 

St. John’s 

Condition Powders 

ÞaS verndar öll húsdýr fyrir veikindum. ÞaS bæt- 
ir meltinguna, byggir upp bló8iS, gerir þau hress 
og eykur verSmæti þeirra. Allir sem hafa notaS 
þaS mæla meö því. Mr. A. R. Leonard, lyfsali 
í Stonewall, segir: „Sendið mér gross“ (tólf 
tylftir). Hann mundi ekki kaupa þaS nema því 
aS eins aS þaS gengi út. 


ENOS’ 

SOOTHiNG POWDERS 

veitir rósemi taugaveikluSum og órólegum mönn- 
um, gefur væran svefn, læknar kveisu,sumarveiki 
og aöra kvilla, sem ásækja ungbörnin. Læknarn- 
ir hrósa dufti þessu mikiS. Foreldrar sem vilja 
reyna þaS, geta fengiS pakka af því sendan til sín 
með pósti, meS því aS senda oss 25 C. , ef þeir fá 
þaö ekki hjá kaupmönnum í nágrenninu. 


THE MARTH, BOLE & WYNNE CO, 






SEPTEMBER hefir 30 daga 


1903. 


TVÍMÁKUÐUR 


Þ 1 


Verkamannadagur í Canada 

M 2 

su. 5.48, sl. 7. 

Grundtvig d. 1872 

F 3 


20 . v, sumars 

F 4 


Franska lýðv.stofn. 1870 

L 5 




llinn miskunnsami Sammrji, Lúk.10. 


S 

6 

13. s. e. trin. 

Fullt t. 5.20 e.m. 

M 

7 



Þ 

8 

Maríumessa h. 

Jerúsalem hertekin árið 70 

M 

9 

su 5.57, sl 6.51 


F 

10 


21 . v. sumars 

F 

11 



L 

12 




Tiu likþráir, Lúk. 17. 


S 13 

M 14 

Þ 15 

M 16 

F 17 

F 18 

L 19 

14. s. e. trín. 

Krossm. á hausti 

su 6.09, sl 6.37 

Imbrud, /Sæluvika 

Quebec hert. 1759 
( W>]lington d 1852. McKinley g 
( Sið. kv. 6.14 f. m. fd. 1901 o> 

jg 

Moscow brend 1812 g. 

22 . v, sumars. 3 
» 

Garfield d, 1881 

I 

S 20 

M 21 

Þ 22 

M 23 

F 24 

F 25 

L 26 

Hnginn kann tveimur fier 

15. s. e. trín. 

rum að þjóna, Matt. 6. 2 

Bfýttt. 7.31 e.m. U 

Walter Scett d.1832 v 

B 

O 

Snorri Sturluson d. 1241 

HAUSTMÁNUDUR g 

Jafndœg. Haust byrjar. 23. v. s. § 

1 

u. 6.19, sl. 6.21 

Björn Gunnlaugss. f. 1788 

S 27 

M 28 

Þ 29 

M 30 

Sonur ekkjunnar 

16. s. e. trin. 

L. Pasteur d. 1895 
Mikaeismessa 

1 

í Nain, Lúk. 7. 

Fyrsta kv. 6,08 f. m. 


I . , 




KRIFIÐ eftir bæklingi á skrifstofu The Empire To- 
bacco Co., Ltd., Winnipeg, yfir preraíu-gjafir fyrir pját- 
urmerkin af tóbaki þess. Tíminn til að geta notað þau 
hlunnindi hefir verið framlengdur til i. Janúar 1904. 




ST. JOHN’S CONDITION POWDERS er óviðjafnanlegt. 


Giftingahringar eru hvergi betur vandaðir en hjá G. THOMAS, 












DANDELION 


BITTERS. 


A fbragðsl meðal þetta er nú til sölu hjá öllum lyfsö um 
í landinu. A 7 ið uppþembing, hægðal ysi, óreglu á 
magarium, og öllum öðrum veikindum sem koma 
frá lifrinni, innýfiunum og maganum, álítum vér það 
bezta meða 7 , senr til er. Vér höfum prófað það lengi, og 
sent það út um laDdið 2 árum áður en vér fórum að aug- 
iýsa það, til þess ennþá betur að sannfærast um að okkar 
hugmynd væri rétt, og vér ei um ánægðir með úrslitin. 
JSIokkrii lyfsalar, sem spurðir hafa verið um áhrif þess, 
segja undantekningarlanst. að fólk ?é ánægðai a með það 
meðal, en nokkurt annað sem það hafi áður þekt. 

Það hreinsar blóðið svo vel að öll líflæri iíkamans 
hafa tækifæri til að vinna starf sitt óhindrað. Svima, 
seiniæti, óþægindi eftir máltíðir, höfuðveiki og brjóst- 1 
sviða er auðvelt að lækna með Dandelion Bitters Ef þú 
hefir vanda fyrir eitthvað af þessum sjúkdómum, þá 
reyndn eina fiösku. Það gerir þér áreiðanlega gott og 
þú sérð aldrei eftir því. 

DANDELION BITTERS er til sölu allstaðar fyrir 
$1.00 fiaskan. 

Ef andlitslitur þinn er ekki sem faliegastur, þá 
reyndu Dandelion Bitters. Þessir brúnu lilrarlitu blett- 
ir í kinnunum eru ekki fallegir, Þeir eyðileggja útlit 
þeirra andlita sem annars væru elskuverð. J'Dandelion 
Bitters getur eyðilagt þá Svo koma blettir og freknur 
stundum á andlitið og lítur það illa út. Þéir eru ekki 
neitt hættulegir, þnð e r satt en þeir eruþreytandi fyrir 
tilfinningar þess, sem hefir há Dandelion Bitters lækn 
ar það einnig. I stuttn máli alt það sem stafar af siæmu 
blóði iæknast n eð því að bnika. 

Dandelion Bitters. 


The Martin, Bole & Wynne Co., 

WINNIPEG, MAN. 





OKTÓBER hefir 31 dag 1903. 


F 1 

F 2 

L 3 


HAUSTMÁNUÐUR 
24. v. snmars 

Pétnr bisk, Pétursson f. 180 

Fyrsta járnbr. í Banda- 
[ríkj. fullgerð 1833 

S 4 

M 5 

Þ 6 

M 7 

F 8 

F 9 

L 10 

Vatnasjúki mai 

17. s. e. trín. 

Eldadagur. • 
su. 6.43, sl._5.49 

urinn, Lúk. 14. 

Fullt t. 10.27 e.m,-Tennyson d. 
Bdgar A. Poe d. 1849 [1892 

25. v. s. 

Chicago brann.1871 
Kruger (forseti) f. 1825 

S 11 

M 12 

Þ 13 

M 14 

F 15 

F 16 

L 17 

Hvers son er Kn 

18. s. e. trín. 

stur? Matt. 22. 

Columbus f. Ameríku 1492 

S ðasta kv 12.56 e. m. 
Kalixtusmessa 

26. v. sumars 


su. 6.53, sl.5.37 


S 18 

M 19 

Þ 20 

M 21 

F 22 

F 23 

L 24 

LimafaUssjúki maðurinn , Matth. 9. 

19. s. e. trín. ILúkasmessa 

Séia Jón Þorlákss. d 1819 
su. 7.03, sl. 5.23 

Nýtt t. 8.30 f.m. 

Nelson d. 1805 

Jón Espólín f. 1769 

GORMÍNUUUR 
Vetrard. fyrsti. 1. v. vetrar 





S 25 

M 26 

Þ 27 

M 28 

F 29 

F 30 

L 31 

B niðkaupsklœð 

20. s. e. trín 

in, Matt. 22. 

Hallgrímur Pétursson d. 1674 
Fyrsta kv. 1.32 f m. 

2. V. Vf*t. r «T , < 

sn. 7.17, sl. 5.08 

Gambetta f. 1832 
Reformazínn Lúters'517 


TV TT er styrkjandi og eykur manni 

M—Jys ” 1 I > krafta. Hefir i sér fólgið 

fæöuefni Ur hesta nautakjöti. Er ljúffengt og auðvelt 
að melta. 


Biðjið kaupmann yðar um Syrup of Rocky Mountain Spruce. 


(Jl 

«0 

C5 

» 

3* 

10 


'S, 

s 


w 

o 


3 


Brúðkaupsgj aíir skyldu menn velja sér hjá G. THOMAS, 















St. John’s 
Condition Powders 

Vinur bændanna, 


Lífff.iafi hestanna 


Ekkert lækningaduft hefir komiS 
að jafn áþreifanlegum notum eða læknað eins áreiðanlega, sem 

® ST. JOHN’S ® 



St. John’s Condition Powders 

Var notað mjög mikið og reyndist ágætlega meðan sróð á Riel 
uppreistinni í Vestur-Canada árið 1885. 


Kostar 25 cents, 

TIL SÖLU í ÖLLUM VERZLUNARBÚÐUM. 


The Martin, Bole k Wynne Co 


WiNNIPEG, MAN. 










NOVEMBER hefir230 daga 1903. 





GORMÁNUDUR 



Jesús prédikar um sœlu , Matt. 5. 

s 

1 

21. s. e. trín. 

Allra heilagra m. 

M 

2 


JenDy Lind d. 1887 

Þ 

3 



M 

4 

su. 7.27, sl. 4.58 

Fullt t. 10.27 e.m. 

F 

5 



F 

6 



L 

7 

Li HuDg Chang d, 1901 

Jón Arason höggvmu 1550 




3 v vetrar 



Hinn s&uldurí þjónn, Matt. 18. 

S 

8 

22. s. e. trín. 

Milton d, 1674 

M 

9 


Skúli Magnússon'd. 1792 

Þ 

10 

Lúter f. 1483 

Oliver Uoldsmith f. 1728 

M 

11 

Marteinsmessa— Schiller 

Síð. kv. 7.46 e m 

F 

12 

su. 7.40, s). 4.47 [f.1750 


F 

13 



L 

14 

Rask d. 1832 

4. v. vetr. 



Skattpeningunnn, Matt. 22. 

S 

15 

23. s. e. trin. 


M 

16 


Jónas Hallgrímsson f. 1807 

Þ 

17 


Suez skurðurinn opnað. 1869 

M 

18 

su. 7.50. sl. 4.38 

Nýtt t.lO.lOe.m. 

F 

19 



F 

20 


Sir Wilf. Laurier f. 1841 

L 

21 

Maríumessa 

5. v. vetrar 



Jaírus oeWðfalhsjtíka, konan, Matt, 9. 

S 

22 

24. s. e. trin. 

Cecilíumessa 




YLIR 

M 

23 



Þ 

24 



M 

25 

su. 8.00, sl. 4.30 


F 

26 


Fyrsta kv.10.37 e. m. 

F 

27 

Dumas jr. d. 1895 

Giímur Thomsen d 1896 

L 

28 

Wash. Irvingd. 1850 

6.v. vetrar 



Innretð Krists í Jenísalem, Matth. 21. 

S 

29 

1. s. í jólaföstu 

| Aðventa 

M 

30 






Þegar kalt viðrar, 


er 

ekkert, sem vermir og hressir 


meir en bolli af heitum BOVRIL. 


DANDALTON BITTERS hrelnsar blóðið. 


Bestu Klukkur sem búnar eru til selur G. THOMAS, 596 Main St. 











Dr. Clark’s 

White 


Liniment 


ER VIÐURKENT AÐ VERA SÁ 
BEZTI ÁBURÐUR SEM TIL ER 
VIÐ ÖLLUM SÁRUM OG MEIÐSL- 
UM Á SKEPNUM og húsdýr- 
UM, ENDA SELST NÚ FEIKI- 
LEGA MIKIÐ AF ÞVÍ UM ALT 
VESTUR-CANADA 

KOSTAR 25 CENTS. 

ER TJL SÖLU HJÁ ÖLLUM LYFSÖLUM OG KAUPMÖNNUM. 


THE ~—' 

Martin, Bole & WynneCo. 

WINNIPEG, MAN. 















DESEMBER hefir 31 dag 1903. 





ÝLIR 

Þ 

1 


Eergert Ólafsson f. 1726 


M 

2 

su. 8.09, sl. 4.26 

Bardaginn við Austerlitz 1865 

F 

3 


Robert Stevenson d. 1894 


F 

4 


Fult t- 11.13 f.m. 


L 

5 

Mozart d. 1791 

7. v. vetrar 



Teikn á sól, tungli og stjörnum, Lúk. 21. 


S 

6 

2. s. í jólaföstu 



M 

7 


JónSigurðsson d. 1879 


Þ 

8 

Maríumessa 



M 

9 

su. 8.18, sl. 4.26 

Milton f. 1608 


F 10 


Aiex. Dumas sr. d. 1870 


F 11 


Síð, kv. 3.53 f m. 


L 12 

Skúli Magnússon f.1711 

8. 

v. v. 



Jóhannes í böndum, Matt. 11. 


S 13 

3. s. í jólaföstu — 

Séra Jóu Þorlákss. f. 1744 

M 14 


Washington d. 1799 


Þ 15 




M 10 

su. 8,32, sl. 4.20 

Imbrudagar. Sæluvika 


F 17 




F 18 


Nýtt, tungl 2,26 e.m. 


L 19 

. 

9. v. vetrar 



Vitnisburöur Jóhannesar skírara, Jóh, 1. 


S 20 

4. s. í jólaföstu 



M 21 




Þ 22 

Tómasmessa 

Sólhvört’: skem. dagur. 





.MÖRSUGUR 

M 23 

su. 8.28, «1. 4.30 

Þorláksmessa 


F 24 

Aðfangadagur jóla 

jóianótt (nóttin helga) 


F 25 

Jóladagur 



L 26 

Annar í jólum 

F. kv. 7.22 e.m, — 10. v. vetrar 



Símeon og Anna, Lúk. 2. 


S 27 

S. m. jóla ognýárs 

Magnús Stephensen konferens 

M 28 


[ráð f. 1762 


Þ 29 

G-ladstone f. 1809 


M 30 


Bj. Thórarensen f.1786 


F 31 

Gamlársdagur 

Gambetta d. 1882 





BOVRIL 




hinn. eini áreiöanlegi kjötlögur, 




SAÐSAMUR OG 

STYRKJANDl. 



>• 


DR. CLARK’S WHITE LINIMENT bregst aldrei. 


Jólagjaflr fá menn hvergi ánægjulegri en hjá G. THOMAS. 















VITRIR MENN 



NOTA EKKI ANNAÐ VIÐ KVEFI OG HÓSTA EN 


SYRUP OF 
ROCKY 

MOUNTAIN 

SPRUCE 


Hið besta meðal sem til er við kvefi og hósta, 


HVI? 


(e)6) 

KOSTAR 26 CENTS. 


Vegna þess að það má 
reiða sig á að það lækn- 
ar jljótt og áreiðanlega. 


Til sölu hjá öllum kaupmönnum. 


The Martin, Bole & Wynne Co„ 

WINNIPEG, MANITOBA. 














ALMANAK. 


Útgefandi Ólafur S. Thorgeirsson. 


9 . ÁH. Winnipeg, Canada. 1903 . 


Dufierin lávarður. 



Hinn 12. febrúar 
1902 lést aö heim- 
ili sínu Clandeboye, 
í Down-county á 
írlandi, einn af hin- 
um allra merkustu 
mönnum, sem uppi 
voru í hinu mikla 
breska veldi á síö- 
astliöinni öld. Það 
var Dufferin lávarð • 
ur, sem einnig 
nefndist Dufferin 
jarl og sem var mar- 
kís (markgreifi) af 
Dufferin og Ava. dufferin l/ívarður. 

Dufferin lávarður, sem hafði fjölda af nafnbótum 








18 


og var þess utan lord lieutenant í Down-county, rektor 
Edinborgar-háskólans og heiöurs oíursti í hinni kon- 
ungl. írsku riffla-herdeild, var fæddur hinn 21. júní 
1826, og var þannig nær 76 ára aö aldri, er hann lést. 
Skírnarnafn hans var Frederick Temple Hamilton 
Blackwood, og hann var af hinum frægustu írsku ætt- 
um. Hann stundaði nám við hina nafntoguöustu skóla 
á Englandi, svo sem við Eton og Christ Church skól- 
ana. Hann fékk á ýmsum tímum heiðurs-titla hjá 
mörgum helstu háskóíum beggja megin Atlantshafsins, 
því hann var einn af fjölhæfustu mentamönnum hinna 
enskumælandi þjóða. 

Þótt Dufferin lávarður væri þannig fjölhæfur 
fræðimaður, þá gerði hann stjórnmál að æfistarfi sínu, 
og var einn af þeim mönnum, sem mestan þátt áttu í 
hinni undraverðu útbreiðslu og makalausa viðgangi 
hins breska veldis á stjórnartíð Victoriu drotningar. 
Hann var einn af þeim mönnum, sem með réttu nefn- 
ast ,,smiðir“ hins núverandi breska veldis. Hann 
byrjaði feril sinn sem stjórnmálamaður árið 1855 — 
þá tæplega þrítugur að aldri—, og var í sérstakri 
sendiför til Vínarborgar fyrir nönd bresku stjórnarinn- 
ar. Hann var í annari samkyns sendiför til Sýrlands 
árið 1859—60. Árið 1864 var hann tekinn inn í sjálfa 
stjórnina á Englandi, og var fyrst undir-ríkisritari fyrir 
Indlands-mál, en síðan hafði hann forsjá ýmsra deilda 
á stjórnarárum þeirra Palmerston’s og Gladstone’s, 
þar til árið 1872, að breska stjúrnin útnefndi hann 
landstjóra hér í Canada, og var hann í þeirri vanda- 
sömu stöðu í 5 ár. Eftir það var hann sendiherra 
Breta við ýmsar hirðir í Evrópu, svo sem í Pétursborg 
og Constantinópel, þar til árið 1884, að breska stjórn- 
in gerði hann að landstjóra (viceroy) á Indlandi. Hann 
hélt því embætti í nokkur ár, en eftir það var hann 
lengst af sendiherra Breta á Frakklandi, þar til hann 
varð að segja af sér stjórnmála-störfum, fyrir nokkr- 
um árum síðan, sökum elli og heilsubrests. 

Það mátti einu gilda hvaða embætti Dufferin lá- 



19 


varður hafSi á hendi, þá stundaði hann þaS meS 
mestu árvekni og satnviskusemi, og meS því hann var 
fyrirtaks vitsinunamaður, hygginn og stiltur, hepnaS- 
ist honum aS leysa hin ýmsu vandasömu störf sín svo 
af hendi, aS hann ávann sér traust og virSingu bæöi 
bresku stjórnarinnar og stjórnenda landanna, sem 
hann var sendiherra til. ÞaS var í langa tíð segin 
saga, aS ef breska stjórnin lenti í málaflækjum viö 
aðrar þjóöir, sem erfitt var aö greiða úr, þá sendi hún 
Dufferin lávarS þangaS, og hepnaðist honum ætíö 
mæta vel aS greiöa úr málunum. BlaðiS Punch geröi 
eitt sinn spaug að því, hvað víöa Dufferin lávarður var 
sendur, með þessum orðum : ,,Vér (Bretar) eigum 
einungis einn stjórnkænan mann“, og hafa þessi orö 
síðan verið í minnum höfö, því þau voru í rauninni 
sönn, þótt í spaugi væru sögð. 

Dufferin lávarður var fulltrúi hins breska veldis í 
öllum álfum heimsins, að Australiu einni undanskil- 
inni, og er óhætt að segja, að enginn breskur stjórn- 
málamaSur hefir betur skiliö þær þjóöir, er hanu átti 
tnök viö fyrir hönd Breta, en einmitt þessi vitri og 
fjölhæfi maöur. Þetta kom ekki síst í ljós þegar hann 
var landstjóri á Indlandi og réS þar yfir nálega fimta 
hluta alls mannkynsins í heiminum. Hanti var hinn 
eini breski landstjóri sem algerlega skildi hugsunarhátt 
allra stétta á Indlandi — hinna mikillátu innlendu 
prinsa jafnt sem hinna lítilmótlegustu daglaunatnanna. 
Hin þýöingarmestu mál, sem hann útkljáöi þar eystra, 
voru þau, aö ákveða landamærin milli Indlands og 
Afghanistan, og innlimun Efri-Burmah í Indland. Eti 
þaö sem alþýöa á Indlandi mun aS líkindutn þakka 
honum fyrir löngu eftir aö stjórnmála-afreksverk hans 
eru gleyind er þaö, aö hann kom á fót félagsskap um 
alt landiS í því skyni,. aS kvenfólk af öllum stéttum 
fengi læknishjálp og meööl í sjúkdómum sínum. 

Þótt Dufferin lávarður væri nafntogaður fyrir 
kurteisi og þýölegt viðmót, þá var hann óvenjulega 
einbeittur maöur, og gaf aldrei eftir í því er hann áleit 



20 


mikilsvaröandi atriöi. Það var sem járnhönd væri 
innan undir silkimjúkum glófanum. Hann beitti jafn- 
vel hörku, þar sem hann áleit það nauðsynlegt, eins 
og sýndi sig á Indlandi, en einkum á Sýrlandi. 

Enginn landstjóri hér í Canada hefir verið jafn 
elskaður og virtur af öllum stéttum og flokkum manna 
sem Dufferin lávarður. Hann kom hingað einungis 
5 árum eftir að fylkja-sambandið canadiska myndaðist, 
og eins og nærri má geta vantaði mikið á að fult sám- 
ræmi væri komið á milli hinna mismunandi landshluta 
og þjóðerna. Miskliður átti sér stað milli strand- 
fylkjanna austlægu og Quebec og Ontario, en hið 
mikla Norðvesturland og British Columbia þektust 
varla nema að nafninu einu þar eystra. Breskir 
stjórnmálamenn spáðu því jafnvel, þegar fylkja-sam- 
bandið myndaðist, að forlög Canada mundu verða 
þau, að landið segði sig úr lögum við Breta og j'rði 
algerlega óháð ríki, eða að það innlimaðist í lýðveldið 
sunnan landamæranna — Bandaríkin. En Dufferin 
lávarður leit alt öðrum augum á framtíð Canada, og 
sérhver athöfn hans og ræða miðaði að því að draga 
saman hugi íbúanna og vekja hjá þeim áhuga fyrir að 
byggja hér upp voldugt ríki, sem yrði þýðingarmikil 
deild í hinu víðáttumikla breska keisaraveldi. Hann 
ferðaðist um þvera og endilanga Canada og hélt 
fjöldamargar ræður, sem hvervetna vöktu aðdáun. 
Hann benti á hina ótæmandi náttúru-auðlegð lands- 
ins og hina glæsilegu framtíð, sem Canada hlyti að 
eiga fyrir höndum, ef íbúarnir einungis væru samhent- 
ir í að nota auðlegðina og vinna að framförum lands- 
ins. Dufferin lávarður var einn af hinum mælskustu 
stjórnmálamönnum Breta og talaði sérlega fagurt, en 
látlaust, mál. Hann notaði þessa gáfu sína óspart, og 
það er óhætt að segja,að enginn einstakur maður hefir 
afkastað meiru í þá átt að vekja þjóðernistilfinning og 
óbifandi trú á framtíð Canada hjá íbúum landsins, en 
hann. Hugsjón hans var, að byggja upp hérna megin 
Atlantshafsins voldugt félagsríki í hinu breska veldi, 



21 


ríki, sem yröi móöurlandinu holt og trútt, og hann 
hafði þá trú, að í staö þess að hollusta við móður- 
landið mundi standa Canada fyrir þrifum,þá mundi slík 
hollusta verða landinu til blessunar. I einni af hinum 
fyrstu ræðum sínum í Canada fórust honum orð á 
þessa leið um þetta efni, eftir að hafa látið í ljósi 
gleði sína yfir hollustu Canada-manna við breska 
veldið : , ,Samt sem áður yrði eg fyrstur manna til 

að hryggjast yfir þessari tilfinning ef hún gerði Canada 
ótrúa sjálfri sér, ef hún annaðhvort kipti vexti úr eða 
kæfði canadiska föðurlandsást, eða skapaði hjá íbúun- 
um ósjálfstæðnis-anda, í þá átt að vera upp á móður- 
landið komnir. “ 

Dufferin lávarður heimsótti Manitoba-fylki sum- 
arið 1877 og ferðaðist hér urn hátt á annan mánuð. 
Hin merka kona hans, lafði Dufferin, var í þessari för 
með honum, þótt alt annað væri þá að ferðast hingað 
og um fylkið en nú er. Á meðan þau hjón dvöldu 
hér, ráku þau fyrstu tvo naglana í teinana á Pembina- 
grein Canada Pacific járnbrautarinnar, greinarinnar, 
sem var fyrsta járnbraut í Manitoba og f rauninni 
byrjun hinnar miklu canadisku Kyrrahafs-járnbrautar. 
Dufferin lávarður heimsótti í þessari ferð sinni bygð 
Mennonita, sem nýlega var stofnuð hér suður í fylk- 
inu, hina nýstofnuðu bygð íslendinga á vesturströnd 
Winnipeg-vatns, og ýmsar af hinum eldri bygðum í 
fylkinu. Þá var Winnipeg-bær einungis stórt þorp, 
en samt héldu Winnipeg-búar Dufferin lávarði rausn- 
arlega skilnaðarveislu í hinu þáverandi óásjálega ráð- 
húsi bæjarins. I ræðu, sem hann hélt við þetta tæki- 
færi, komu í ljós þau áhrif, er grassléttu-fylki þetta 
hafði gert á hann. Honum fórust orð um þetta efni 
sem fylgir: 

,,Vegna hinnar landfræðislegu afstöðu sinnar og 
sérstöku einkenna, má Manitoba skoðast sem topp- 
steinninn í hinum mikla boga af systurfylkjum, sem 
liggja þvert yfir meginland Ameríku, frá Atlantshafi til 
Kyrrahafsins. Það var hér á þessu svæði sem Canada, 



er hún kom út úr skógunum austnr undan, fyrst leit 
hinar öldumynduöu grassléttur sínar og ókannaöa 
Norövesturland, fékk vitneskju um, eins og þaö heföi 
verið óvænt vitran, aö hinar söguríku lendur hennar 
eystra, strandlendurnar New Brunswick, Labrador og 
Nova Scotia, Lawrence-fljóts dalirnir og stööuvötnin 
miklu, láglendin og beitilöndin þar eystra—þótt þetta 
sé víðáttutneira en hálf tylft af konungsríkjunum í 
Evrópu—, þá væri þetta alt einungis sem anddyri eða 
forgarður hins komanda ríkis, sem er svo takmarka- 
laust, að það ruglar reikningsfræði landmælingamann- 
anna Og staðhæfingar landkönnunarmannanna. Af 
þessu leiddi að hún (Canada), skoðandi undanfarin af- 
reksverk sín einungis sem formála eða forspil framtíð- 
ar-framkvæmda sinna og vaxandi ákvörðunar, tók 
nýja stefnu, fékk nýjan innblástur, og fann til þess, að 
hún vár ekki framar bara nýbyggi á bökkum eins 
fljóts, heldur eigandi hálfs meginlands, og að hún var, 
sökurn hinna stórkostlegu landeigna sinna, sökum 
náttúru-auðæfa sinna, sökurn auðmagns síns, jafningi 
hvaða veldis sem er á jörðunni“. 

I ræðu, sem Dufferin lávarður hélt í höfuðstað 
Ontario-fylkis, Toronto, nokkrum dögum áður en 
hann skilaði af sér landstjóra-embætti sínu í Canada, 
fórust honum orð sem fylgir : 

,,Elskið land yðar, hafið trú á því, berið virðingu 
fyrir því, starfið fyrir það, lifið fyrir það, deyið fyrir 
það. Aldrei hefir nein þjóð átt göfugri arfleið en þér 
Canada-búar, eða átt að fagna fegurri framtíð. Sér- 
hver sú gáfa, sem guð hefir gefið manninum, finst 
innan takmarka hinna víðáttumiklu landeigna yðar. 
Að vísu einkennir óblíðara loftslag belti það, sem land 
yðar liggur í, en lönd sem sunnar liggja og blasa betur 
við sólu, en norðlægari löndin hafa ætíð verið heirn- 
kynni frelsis, iðjusemi og hreysti. — Þér eigið hlutdeild 
í keisaraveldi, hvers fám blaktir á og hvers yfirráð ná 
til allra parta hnattarins, hvers skip sigla urn öll höf, 
þvers tunga er ákvörðuð að útbreiðast víðar en nokkur 



23 


önnur Evrópu-tunga, hvers stjórnarfyrirkomulag sér- 
hver þjóð, sem girnist frjálsræði, er aS reyna aS eftir- 
likja, og hvers víSáttumiklu og útbreiddu nýlendur 
keppa hver viS aSra í ást til móSurlandsins, í löngun 
sinni aS hin helgu bönd, sem tengja saman hiS mikla 
veldi, er þær fæddust í, verði æ traustari og nánari. “ 

ÁriS 1856 sigldi Dufferin lávarður norSur í íshaf 
á jakt sinni, er nefndist ,,Foam“, og kom til íslands í 
þeirri ferS. Hann var þá þrítugur aS aldri, og skrif- 
aSi konuefni sínu á Englandi mörg bréf í þessu ferSa- 
lagi —lýsingu á því sem fyrir augun bar á íslandi, 
Jan Mayen, Spitzbergen, o.s.frv. Bréf þessi voru 
síSan gefin út í bókarformi, og var titillinn: ,,A Jacht 
Voyage. Letters from High Latitudes“ (SjóferS á 
jakt. Bréf langt að norSan). Bók þessi hefir ætíð 
verið talin sem nokkurskonar gimsteinn í breskum 
bókmentum á þeirri tíS, og á þaS líka skiliS. Sá kafl- 
inn sem hljóSar um ísland sýnir, aS Dufferin lávarSur 
hefir gert sér sérstakt far um aS kynnast fornsögum 
íslands og kunnaS aS meta gildi þeirra eins og vert 
er. Hvert orS í þeim kaflanum, sem hljóSar um ís- 
land, lýsir sérlega hlýju hugarþeli til ísl. þjóSarinnar 
og virSingu fyrir henni og sögu hennar, og stingur í 
stúf viS þaS sem flestallir útlendir ferSamenn rituðu 
um ísland og íslendinga á þeim tfmum. íslenskur 
námsmaSur frá K.höfn, SigurSur Jónassen, var meS 
Dufferin lávarSi í nefndri norSurför hans sem túlkur,og 
hefir vafalaust átt mikin þátt í aS vekja hjá honum 
áhuga og virSingu fyrir þjóðinni og sögu hennar, enda 
talar Dufferin lávarður um hann fremur sem vin og 
fóstbróSur en sem launaSan þjón eSa túlk. 

Fyrir viSburSanna rás var Dufferin lávarSur land- 
stjóri í Canada þegar íslendingar byrjuðu að flytja 
vestur um haf — fóru að vitja ,,Vínlands hins góSa“, 
sem forfeSur þeirra höfSu fyrstir fundiS. Þegar fleiri 
hundruS af þessum íslensku vesturförum stóSu uppi 
ráSalitlir í Canada viSvíkjandi því, hvar þeir ættu aS 
leita framtíðar-bústaSar fyrir sig og þá, sem á eftir 



þeim kæmu til Ameríku, hafði það atvik, að Dufferin 
lávarSur hafSi komið til íslands nál. 20 árum áður, 
þýSingarmikil áhrif á sögu Vestur-íslendinga. ÞaS 
er sem sé opinbert leyndarmál, aS Dufferin lávarSur 
beitti áhrifum sínum á ráöaneyti sitt í Ottawa (Mc- 
Kenzie-stjórnina) í þá átt aS hjálpa íslendingum til aS 
flytja til og taka sér bólfestu í hinni nýrri cg ineiri 
Canada (Manitoba og Nórðvesturlandinu), sem ha.nn 
áf viturleik sínum sá að átti svo mikla framtíS fyrir 
höndum og yröi íslenskum innfljdjendum framtíSar- 
land. OrS Dufferins lávarSar, í ræðu þeirri er hann 
hélt á Gimli í Nýja-íslandi sumariS 1877, sanna þetta 
rneSal annars. Hann sagSi sem sé í ræðunni: ,,Eg 
hefi lagt embættisheiöur minn í veö fyrir því hjá hin- 
um canadisku bræörum mínum, aS yður muni farnast 
vel “(sem nýlendumönnum). Hönd forsjónarinnar virö- 
ist þannig hafa veriS með í því,aS hiö látna mikilmenni 
kyntist þjóð vorri og sögu í noröurför sinni. Vestur- 
íslendingar hafa því ekki síöur ástæöu til aS minnast 
hins látna mikilmennis og harma dauSa hans en 
Canada-búar og breska þjóSin í heild sinni. 


Sigtr. Jónasson. 



Cecil John Rhodes. 


Hann var einn 
þ e i rr a manna, 
sem mest hefir 
veriö um talaö 
og einna misjafn- 
astir dómar feld- 
ir uin af samtíö- 
armönnum vor- 
um. Af flestum, 
sem ekki höföu 
persónuleg kynni 
af honum, var 
hann álitinn 
vondur maöur, 
sem hugsaði ein- 
ungis um aö 
hrifsa til sín sem 
mesta auðlegð og 
ná sem mesturn 
völdum. En þeg- 
ar hann lézt síö- 
astliöið vor, cecil john rhodes. 

skildu menn, að miklu göftigri og fegurri hugsjónir 
höföu vakaö í hjarta hans. 

Hann var fæddur 5. júlí 1853 í ensku þorpi dá- 
litlu og var prests sonur. Þegar hann haföi lokið námi 
á alþýðuskólanum þar, var hann sendur til háskólans 
í Öxnafurðu. Sagt er, að honum hafi ætlað verið aö 
verða prestur, en aldrei mun honum hafa þaö sjálfum 





2Ó 


til hugar komiö. En er hann var nýkominn þangaö 
varö hann veikur. Honum varö kalt við kappróöur, 
er hann tók þátt í, og kuldinn hljóp fyrir brjóstiö. 
Læknirinn ráðlagöi aö senda hann tafarlaust til Suður- 
Afríku ; það gengi aö honum tæring og hann lifði lík- 
lega ekki lengur en svo sem missiri. 

Eldri bróöir hans var kominn þangað á undan 
honum. Um þetta leyti (1870) fundust demantsnám- 
urnar frægu; drógust þá allir ungir menn og fram- 
gjarnir í Suður-Afríku þangað. Fór eldri bróðirinn 
þangað fyrst, og Cecil skömmu seinna; þriðji bróð- 
irinn bættist einnig í hópinn. Þair voru sæmilega 
hepnir, en ekki meir. Elzti bróðirinn varð fljótt 
þreyttur ; hinn brann inni í innlendum kofa, þar sem 
hann hafði byggistöð sína. Cecil var einn eftir. Tók 
hann þá við námalóðum bræðra sinna, keypti aðrar 
og fór honum nú að ganga vel. Heilsan fór þatnandi; 
það átti vel við hann að vera sí og æ undir beru 
Suður-Afríku lofti. 

Eftir nokkurn tíma fór hann að hugsa um að 
hverfa aftur til háskólans í Öxnafurðu, því nú voru 
efnin og heilsufarið í betra lagi en áður. En það v ar 
einungis um sumartímann, sem hann mátti vera þar; 
á hverjum vetri varð hann að flýta sér til Suður- 
Afríku til að flýja dauðann. Hann varð að verja níu 
árum til að lúka námi sínu á þenna hátt (1872—- 
1881). 

Hann elskaði háskólann og háskólalífið í Öxna- 
furðu af öllu hjarta fram á dánardag. Því hann var 
skáld í anda, þótt aldrei dansaði hann á bragarfótum. 
Skáldskapur hans kom fram í göfugum afreksverkum. 

A námsárunum í Öxnafurðu fór hann þegar 
að láta sig dreyma hinn stórfenglega lífsdraum sinn og 
ásetja sér að verja öllu afli til að láta hann verða að 
framkvæmd. Þessi draumur var að draga allau hinn 
enska heim ísem allra nánast andlegt einingarsamband 
og styðja að efling og útbreiðslu enskra hugmynda og 
menningar um allan heim. Þegar árið 1877 er sagt, 



27 


að hann hafi samiö erfðaskrá, þar sem öll aöalatriði í 
þeirri erfðaskrá, er hann síðast gjörði, voru tekin 
fram, og var þó auðlegð hans þá að eins í fyrstu byrj- 
un. Sagt er líka, að draumur þessi hafi vaknað í sál 
hans við að lesa orð eftir gríska fornaldarspekinginn 
Aristoteles, sem hljóða svo : 

,,Dygöin er æðsta starfsemi þeirrar sálar, er setur 
sér hið göfugasta markmið og lifir fullkomnu lífi. “ 

Út af þessu spakmæli hins gamla spekings kom 
honum til hugar, að það væri lífsskilyrði fyrir hvern 
æskumann að koma auga á eitthvert markmið, er 
nógu væri hátt og göfugt, til að verja öllu lífinu að ná. 
Réttlætið, frelsið og friðurinn virtust honum æðstu 
velferðarhugsjónir mannanna. Til þess að gjöra 
þessar hugnryndir að verulegri eign mannanna virtust 
honum ensku þjóðirnar hafa öðlast sérstaka hæfileika 
og sérstaka köllun. Þess vegna fanst honum um að 
gjöra að efla völd þeirra og áhrif í heiminum sem 
mest mætti verða. 

Hann vildi því fyrir hvern mun sameina ensku 
þjóðirnar sem mest. Fyrst vildi hann knýja Banda- 
ríkin með einhverju móti til að hverfa aftur inn í 
brezka ríkið. En brátt varð honum skiljanlegt, að 
það mundi enginn hægðarleikur, þar sem Bandaríkin 
voru einmitt að verða voldugust allra enskra þjóða. 
Og mörgurn árum fyrir dauða sinn var hann kominn 
að þeirri niðurstöðu, að einingarbandið milli ensku 
þjóðanna ætti að knýtast á þann hátt, að Éngland og 
allar nýlendur þess ættu að sækja um inntöku í ríkja- 
samband Bandaríkjanna. Alt þetta var í huga hans 
skilyrði fyrir því, að ensku áhrifin yrðu sem raest í 
heiminum, en það aftur skilyrði þess, að réttlætið, 
frelsið og friðurinn gætu rutt sér fullkomlega til rúms. 

En hann leit svo á, að auðurinn væri afl þeirra 
hluta, sem gjöra skal. Hann varð vondur við Gordon 
hershöfðingja fyrir að þiggja ekki heilt herbergi fult af 
gulli hjá kínversku stjórninni fyrir að bæla niður Tai- 
/V«£--uppreistina. ,,Eg hefði tekið við því“, sagði 



28 


hann, ,,eins mörgum herbergjum gulls og þeir heföu 
viljaö gefa mér. Það er ekki til neins fyrir oss að 
hafa göfugar hugsjónir, ef vér höfum ekki auðinn til 
koma þeim í verk. “ 

Það er því ekki að undra, að hann setti sér fyrir 
að afla sér auðlegðar af öllum mætti. En hann setti 
sér fyrir um leið að láta hvern eyri þess auðs, er hann 
kæmist yfir, ganga til þess að draumurinn mætti- 
rætast. 

Hann hafði hepnina með sér. Stærsta happa- 
strikið hans lá í því að sameina mörg smáfélög í 
S aður-Afríku, sem öll reyndu til að eyðileggja hvert 
annað. Eftir sameininguna varð nýja félagið einvalt 
í demantaverzlun heim5Íns. Hann fekk orð á sig 
fyrir að vera eini maðarinn, sem Gyðingar gætu ekki 
snuðað. En Rothschildarnir voru hmum góður bak- 
jarl. Sá stóri Gyðingur hjálpiði honrm til að taka 
fyrir kverkarnar á öllum smá-Gyðingunum. Þetta fé- 
lag er kunnugt um heim allan og heitir : ,,De Beers 
sameinaða demantsnámu félagið, “—eitt hinna risa- 
vöxnustu auðfélaga heimsins. En Rhodes lét það 
setja sér sérstakt mið. Það átti að verja tekjum sín- 
um til að þenja út takmörk hins brezka veldis. 

Cecil Rhodes var nú orðinn konungur í ríki de- 
mantanna og einvalds-herra í Kimberley. Hið næsta 
var, að hann gjörðist þingmaður á Höfða-þingi (Capc 
Parliamenf). Aldrei var hann mælskur, en þyngd og 
áhrif fylgdu orðum hans. Hann hugsaði ekkert um 
háa stöðu, en valdinu seildist hann eftir til að koma 
hugsunum sínum í verk. Hann gjörðist nú vinur 
Hollendinganna í Suður-Afríku og honum tókst það. 
Hann negldi þá meginreglu fasta í hugum Englend- 
inga um þetta leyti, að án Hollendinga væri ekki unt 
að stjórna Suður-Afríku. Hann hóf Kruger forseta til 
skýjanna fyrir þjóðrækni hans og sjálfstæðisþrá. Hann 
lét sér það vera hið mesta áhugamál um þessar 
mundir, að færa yfirráð Breta sem lengst norð.ir eftir 
meginlandi Suðurálfunnar. Hann reyndi af alefli til 



29 


aS fá brezku stjórnina í liö meö sér, en þær tilraunir 
strönduöu hvaö eftir annaö. 

Þá kom honum þaö heillaráö í hug að mynda fé- 
lag einstakra framsóknarmanna breskra og æfintýra- 
garpa og fá handa félagi þessu konunglegt leyfisbréf 
til þess aö vinna hina geysimiklu landspildu, sem nær 
allar leiöir norður til Zambesi-ft jóts, — og stjórna 
henni. Sjálfur var hann heilinn og hjartað og sálin 
og áhuginn í félaginu. Margir voru örðugleikarnir. 
En þolið og sannfæringaraflið var óþrjótandi og þang- 
að til var hann, að konunglegt leyfisbréf var fengiö. 
Sumir hinna göfugustu aí herrabornum mönnum á 
Englandi uröu embættismenn félagsins. Peningamenn 
og alþýða heltu miljónum í fjárhirzluna. Rhodes stóð 
nú sigrihrósandi; hann ætlaði sér nú að mála Suður- 
Afríku rauöum lit breskum frá Orange-ft jóti og norður 
til Zambesi. 

Dr. Jameson, vinur hans og verkfæri, réðist nú 
með hóp nýlendumanna inn í Maslionaland. Hann 
hafði einungis yfir tveim þúsundum manna að ráða og 
það er eins og annað furðuverk, að Lobengula kon- 
ungur, sem þar var fyrir, skyldi ekki sópa þeim af 
yfirborði jarðarinnar í einni atlögu. En dr. Jameson 
hafði í þetta sinn gæfuna með sér. Mashonaland varð 
nú eins konar bresk nýlenda og þar var farið að grafa 
gull af kappi, sem fengið hafði að liggja ósnert í jörðu 
síðan á dögum Fönikíumanna í fornöld. En ekki 
varð friðurinn ævarandi. Lobengula fór að skilja, að 
ekki færi alt með feldu; hann fór að óttast Cecil 
Rhodes, ,,þ3nna stóra bróður, sem etur upp alt 
landið að einum miðdegisverði. “ Ófriður braust nú 
út aftur í Mashonalandi, en aftur gjörðust hin sömu 
býsn. Lobengula hafði 15 þúsund ágætra hermanna, 
en þab voru alt villumenn, en dr. Jameson að eins ör- 
fáa og ekki unt að bæta nema sárfáum við. Á fáein- 
um vikum var Lobengula yfirunninn, hernum tvístrað, 
en landi hans bætt við eignir Englendinga. Stærra 
svæði en öllu þýzka keisaradæminu var bætt við 



30 


breska veldið án þess nokkurum eyri úr vösum skatt- 
gjaldenda á Englandi hefði verið til þess eytt. Bygðir 
Búa voru nú umkringdar á allar hliðar af landeignum 
Breta, og Þjóðverjar sátu eftir með sáran skallann, 
því alt þetta hafði þá langað til að eignast. 

Nú var friður í Suður-Afríku. Rhodes stóð nú á 
tindi veldis síns. Aldrei hafði nokkur nýlendumaður 
og sjaldan nokkur breskur þegn jafn-miklu afkastað 
fyrir fósturjörð sína, eins og Cecil Rhodes sumarið 
1895, eins fertugur að aldri. 

En nú hafði hann náð tindi velgengni sinnar. A 
sex mánuðum hrundi alt þetta að nokkuru leyti undan 
fótum honum ; að sönnu voru þessi miklu afreksverk 
hans þess eðlis, að þau mátti enginn ónýta. En 
drambsemin varð honum að fótakefii eins og fleirum 
frábærum afreksmönnum. Dr. Jameson hafði unnið 
frægan sigur yfir Matabelum. Nú sagði hann, að 
jóhannesburg ólgaði og syði af uppreistarhug. Stjórn 
Krugers væri svo hötuð, að jafnvel helmingur Búa 
sjálfra þráði að slíta sig undan henni. Ef Rhodes 
tæki nú ekki það tækifæri, sem biðist, mundi stjórnar- 
bylting samt verða, og afleiðingar hennar miklu 
hættulegri fyrir Breta en stjórn Krugers hefði nokk- 
urn tíma verið. 

Eins og kunnugt er hlýddi Rhodes þessum for- 
tölum. Og það er kunnugra en frá þurfi að segja, 
hvernig fór fyrir Jameson. Allri skuldinni var skelt á 
Rhodes, sem bar sig karlmannlega, og leitaðist með 
öllu móti við að bera blak af dr. Jameson, vini sínum. 
Chamberlain átti sjálfur hlut í máli, varð hræddur um 
sig, þegar hrakförin varð svo mikil, velti allri sökinni 
yfir á Rhodes, en gjörði svo þá yfirlýsing á þingi, að 
við rannsókn þá, sem hafin hafði verið, hefði ekkert 
sannast, er blettur gæti verið á mannorði hans. 

En þessa sakleysis yfirlýsing þoldi gamli Kruger 
ekki. Hann skoðaði þá Rhodes og Chamberlain upp 
frá því sem svarna bandamenn og þóttist vita, að þeir 
mundu nota hvert tækifæri til að ná landi sínu frá sér. 



31 


Þá tók Transvaal aö vopnast. Eftir þaö var engu 
friðarboöi Chamberlains trúaö. — Rhodes sneri nú 
aftur tíl Suöur-Afríku til aö hjálpa til aö bæla niöur 
uppreist þá, er Matabelar höfðu gjört, þegar áhlaup 
Jamesons mishepnaðist. Óvopnaður réðist hann inn 
á milli villumannanna til aö semja um frið við þá og 
þótti þá mikið til hans koma, þó gæfan væri nú farin að 
snúa við honum bakinu. Af ófriönum við Búana skifti 
hann sér svo sem ekkert. Þegar hann var beðinn 
þess, sagöi hann ávalt nei, en bætti við um leið, að 
þegar tii leiksloka kæmi, skyldi hann sjá um, að ekki 
yröi farið illa með þá. 

Upphaflega ætlaði hann að láta erfðaskrá sína 
vera svo úr garði gjörða, að allar eignir, er hann léti 
eftir sig, væru í höndum þriggjaumboðsmanna,—bestu 
vinanna, sem hann átti. Á endanum urðu þeir fleiri. 
Hann lét eftir sig nálægt 30 miljónum dollara. Meg- 
inið af þeirri geysiupphæð ákvað hann að ganga skyldi 
til háskólans í Öxnafurðu. Skyldi vöxtunum varið til 
námsstyrks handa þeim nemendum, er hefðu þau skil- 
yrði, er fram voru tekin. Skyldi hverjum veitt $1,500 
árlega í þrjú ár. Námsstyrkur þessi á að veitast 
námsmönnum frá Bandaríkjunum, tveimur frá hverju 
einstöku ríki, ■—námsmönnum frá fjarlægum hlutum 
hins breska veldis, og nokkurum frá Þýskalandi. 
Þegar námsstyrk þessum er úthlutað, verður í fyrsta 
lagi að taka tillit til vitsmuna og þekkingar ; í öðru 
lagi til karlmensku og göfuglyndis ; í þriðja lagi til 
leiðtoga hæfileika og þeirra kosta, er prýða mann í 
opinberri stöðu, eins og þetta kemur fram í félagskap 
við skólabræður; og í fjórða lagi til líkamlegra hæfi- 
leika, svo þeir beri af öðrum í alls konar fimleikum og 
íþróttum. Með þessum námsstyrk ætlaði Cecil Rhod- 
es sér að draga mestu hæfileika mennina saman á einn 
stað á æskuárum þeirra, — þá mennina, sem líkleg- 
astir væru til að stjórna heiminum. Hann vildi láta 
unga menn í Bandaríkjunum sitja fyrir, bæði vegna 
þess, að það var föst skoðun hans, að þeir mundu 



32 


innan skamms veröa lávaröar heimsins, og svo vegna 
hins, að ekki væri meö öðru móti unt af Bnglands 
hálfu að græða sárið, sem það lagði sér með því að 
láta Bandamenn ganga sér úr greipum. ,,Ef Eng- 
landi, Bandaríkjunum og Þýskálandi kemur vel sarn- 
an, þá er friðurinn í heiminum trygður. Vináttu- 
böndin, sem menn bindast á námsárunum, eru sterk- 
ustu böndin, sem til eru“, sagði Rhodes. 

Hann giftist aldrei og var eiginlega aldrei við 
kvenmann kendur. Honum var brugðið um, að hann 
hann hataðist við konur. I því var engin hæfa. Hann 
var eitt sinn í miklu vinfengi við Olive Schreiner , 
kven-rithöfundinn alkunna í Suður-Afríku. En sú 
vinátta var mest fólgin í lotningu beggja fyrir sálar- 
gáfum hins. „Vanalegir menn fá ekki skilið vináttu, 
sem eins er varið og okkar, “ sagði hann, og það mun 
hafa átt vel við um allan kunningsskap hans við kon- 
ur. Hann var tilbeðinn af mörgum konum, — eink- 
um hinum gáfuðu, og hann hjálpaði þeim mörgum. 
Það var eins konar kýmni örlaganna, að kona skyldi 
verða til þess að flýta fyrir dauða hans, — kona, sem 
hafði sett sér fyrir að giftast honum, en sá að hann 
vildi .hana ekki með neinu móti, og hefndi sín á hon- 
um með því að falsa nafn hans undir ávísanir, sem 
námu 17,000 pundum sterling. Einungis eina ávís- 
unina neitaði Rhodes að borga og varð að höfða mál. 
En hann var hjatveikur og tók sér þetta nærri. Hann 
mundi að öllum líkindum hafa lifað nokkurum árum 
lengur, ef hann hefði ekki flækst inn í þessa málsókn 
og þann æsing, sem slíku fylgir. Hann varð að 
hverfa frá Englandi til Afríku. ,,Þið eruð að senda 
hann ofan í gröfina, “ sagði dr. Jameson, vinur hans. 
Sjóferðin var hin lakasta og fór mjög illa með hann. 
Hann bar vitni í málinu og varpaði sér af öllu afli um 
leið inn í pólitisk æsingamál. Alt þetta var kröftum 
hans ofvaxið. Hann veiktist og vinir hans gengu- ekki 
gruflandi að því hver endirinn mundi verða. Klukkan 
6 að kveldi hins 26. marsmánaðar lést hann : ,,Svo 



33 


mikiö að gjöra og svo litlu afkastað. Veriö þiö sæl!“ 
Það voru síðustu orðin hans. 

Cecil Rhodes var seinna hluta æfi sinnar nokkuð 
þunglamalegur, sökum ofholda, er á hann höfðu hlað- 
ist. Samt sem áður sýndist hann hærri maður en 
hann í rauninni var. Að horfa framan í hann var eins 
og að horfa framan í ljón ; hann var skapaður til 
mannaforræðis. I klæðaburði var hann manna mest 
blátt áfram. Demantakóngurinn lét aldrei demants- 
knapp skreyta skyrtuna sína. Hár hans gránaði eftir 
áhlaupið óhappasæla. Augun voru stálgrá að lit, 
kjálkabeinin ákaflega breið og sterkleg, á brúnina var 
hann líkastur einhverju skáldi. Hann hugsaði manna 
mest. , Han'n elskaði náttúruna, stjörnurnar, himin- 
inn, blómin og trén. Hann skipaði svo fyrir, að hann 
skyldi grafinn upp til fjalla þar sem víðsýnið var svo 
mikið, að hann kallaði það alheimsútsýn. Hann var 
enginn trúmaður og fylti flokk þeirra, sem ekkert 
þykjast geta vitað í þeim efnum ; líkurnar til þess að 
nokkur guð væri til hélt hann að væru hér um bil 
jafnmargar með og móti. Honum kom vel saman 
við Booth , hinn alkunna forsprakka Hjálpræðishers- 
ins, og til starfs hans í líknarinnar þjónustu þótti hon- 
um mikið koma. Fáir menn hafa meiri fyrirlitningu 
haft fyrir auðnum en hann. Hann skoðaði hann að 
eins sem verkfæri til að beina mönnum og málefnum 
og örlögum þjóðanna á rétta leið. Hjá honum voru 
kaupmannshyggindin í heppilegri sameining við ímynd- 
unarafl skáldsins. Hann dáðist að keisaranúm þýska 
fyrir ímyndunaraflið, en var sárgramur við ensku 
stjórnina fyrir að eiga af því engan snefil. 

F. J. Bergmann. 


Ólafur S, Thorgeirsson : Almanak. 4, 



SAFN 

til landnámssögu íslendinga 
í Vesturheimi. 


Saga íslensku nýlendunnar í bænum Winnipeg. 

Eftir séra FriÖrik J. liergmann. 


I. FYRSTU TILDRÖG. 

Áriö 1875 var Winnipeg að eins lítiö smáþorp. 
Mundi þá fáum mönnum hafa til hugar komið, að á 
jafn-skömmum tíma ætti það fyrir smáþorpi þessu að 
liggja, að verða eins stór bær og myndarlegur og raun 
hefir á orðið. En legan er hin heppilegasta, í miðju 
meginlandi Kanada, á hinni frjóu Manitobasléttu, — 
þar sern hentugasta hvíldárstöð er fyrir verslunar- 
strauminn að austan, og þar sem hann safnar aftur 
kröftum til þess að breiðast út um alt Norðvestur- 
landið og færa öllu því víðáttumikla svæði þarfir sínar. 

Fáum íslendingum mun hafa verið nafnið svo 
mikið sem kunnugt fyrir árið 1875. En eftir það 
fléttast nafnið Winnipeg inn í sögu þjóðar vorrar og 
það er von vor og trú, að það fái þar meiri og meiri 
þýðing. 

Eins og kunnugt er, var um þessar mundir 




3 5 

(1875) heilmargt af íslendingutn saman komiö í bæn- 
um Kinmount í Ontario -fylki í austurhluta Kanada. 
Þar var atvinnuleysi mikiö og ekki lífvænlegt til að- 
seturs a 5 neinu leyti. Æ 5 i-margir íslendingar urðu 
a 5 vinna þar hjá bændum fyrir einum 10 centum á 
dag og voru þaö neyðarkjör. Börn og konur liföu á 
þvf aö tína ber, sem hægt var að selja í bænum, og 
fengust aö eins 20 cts. fyrir fulla fötu. Þá kom 
mönnum saman um, aö eitthvað yröi til bragðs að 
taka,til aö komast á hentugri stöðvar. Þá voru funda- 
höld mikil með íslendingum og margar ráðagjörðir. 
Kom mönnum saman um, að senda yröi gagngert 
nokkura valda menn vestur í land, til að leita uppi 
eitthvert hentugt hérað, þar sem Islendingar gætu 
numið land og farið að búa. 

Til fararinnar voru kjörnir fjórir Islendingar og 
skyldi einn maður innlendur fara með þeim, sem mjög 
bar hag íslensku innflytjendanna fyrir brjósti. íslend- 
ingarnir, sem kjörnir voru til fararinnar, voru þessir : 
Sigtryggur Jónasson, Kristján Jónsson, Skafti Arason 
og Einar Jónasson. Þrír hinir fyrst nefndu hafa flétt- 
að svo nöfn sín inn í sögu Vestur-íslendinga að naum- 
ast þarf að ættfæra þá. Sigtryggur Jónasson varð 
síðar ritstjóri ,,Framfara“ og ,,Lögbergs“ og er ætt- 
aður úr Eyjafirði. Kristján og Skafti eru báðir Þi'ng- 
eyingar og eru nú í hópi helstu manna Argyle-bygðar ; 
annar þeirra selur akuryrkjuáhöld, en hinn rekur bú- 
skap í stærra stíl en nokkur annar Vestur-íslendingur. 
Einar Jónasson muti fást við smáskamtalækningar í 
Nýja íslandi. Innlendi maðurinn var John Taylor , 
sem síðar varð umboðsmaður Kanada stjórnar í Nýja 
íslandi. Hefir þjóð vor óefað aldrei átt neinn einlæg- 
ari vin, erlendra manna, en hann. 

Þeir Kristján Jónsson og Skafti Arason fóru suður 
til Milwaukee. Þar hittu þeir Sigurð Kristófersson 
frá Ytri-Neslöndum við Mývatn ; slógst hann í förina 
með þeim. Hann er nú einn af helstu bændum Ar- 
gyle-bygðar. I bænum Morehead í ríkinu Minnesota 



mættu þeir þeim Sigtryggi Jónassyni, Einari Jónassyni 
og John Taylor. Voru þessir íslendingar allir ungir 
menn og fjörugir um þessar mundir og fullhugar hinir 
mestu, meö hjartað fult af löngun til aö geta leyst 
erindi sitt vel og giftusamlega af hendi. Ljúfmennið 
Taylor var eini öldungurinn í förinni og þráði hann 
ekki síður en þeir, að förin yrði happasæl, því hjarta 
hans hafði kornist við af neyðarkjörum Islendinga 
austur frá, og vildi hann fyrir hvern mun hjálpa þ'eim 
til að koma fótum fyrir sig. Þeir lögðu af stað í júlí- 
mánuði 1875 og komu til Winnipeg seint í ágúst. Þá 
var ekki eins fljótfarið landshornanna á milli og nú. 

Að líkindum hafa þetta verið fyrstu íslending- 
arnir, sem til Winnipeg hafa komið, að minsta kosti 
svo að sögur hafi farið af. 

2. WINNIPEG-BÆR UM 1 875 OG LANDNÁM 
í NÝJA ÍSLANDI. 

Eins og áður er ávikið var Winnipeg þá lítið þorp 
og fremur óálitlegt. Þá munu hafa verið taldir hér 
um 600 hvítra manna, en töluvert margt af Indíánum 
og kynblendingum. Hudsoit-ftóa. félagið gamla og 
góðfræga hafði lengi haft hér verslunarstöðvar. Það 
átti þá lang-fegurstu og reisulegustu húsin og hafði 
verslun bæjarins að lang-mestu leyti í höndum sér. 
Hingað og þangað láu Indíánar í tjöldum inni í bænum 
og utan við hann. Varir urðu þeir félagar við ófögn- 
uð einn mikinn, urn leið og þeir komu til bæjarins. 
Alt var fult af engisprettum, svo ekki varð fæti niður 
stigið fyrir þeim. Var svo hvarvetna í öllu Manitoba 
um þetta leyti á sléttlendinu, og stóð mönnum hinn 
mesti stuggur af, eins og von var. En ekki höfðu þær 
langa viðdvöl. Að tveim vikum liðnum voru þær allar 
farnar. Mjög virtist þeim félögum landið eyðilegt í 
grend við Winnipeg. Mun þeim því hvorki hafa litíst 
á engispretturnar né sléttlendið lága kring um bæinn, 
og þess vegna ekki hugsað til að beina löndum sínum 
þangað. 



37 


En þeim var sagt, að niður að Winnipeg-vatni 
heföu engispretturnar aldrei komiö og þar mundi ó- 
hultur griðastaður fyrir þeim. Fengu þeir sér stóran 
bát (York- bát), fararnesti, tjöld og þrjá kynblendinga 
til fylgdar. í besta leiði héldu þeir langt norður á 
vatn. Skoðuðu sig um við Drunken River og Sandy 
Bar og upp með White Mud River, sem þeir nú köll- 
uðu íslendingafljót. Leist þeim allvel á landið, ekki 
síst engjarnar grösugu með fram íslendingafljóti. 
Líka var vatnið fult af fiski og sýndist þeim því þarna 
björgulegt, og engar voru þar engisprettur. Kféldu 
þeir þá aftur áleiðis til Winnipeg og sigldu alla leið til 
Selkirk, Senda þeir nú stjórninni símrit og biðja 
hana um landspilduna alla með fram vatninu, strand- 
lengjuna frá landamærunum ( Boundary Line) og norð- 
ur á Hverfisteinsnes (Grindstone Point), township 
(hreppa) á breidd og ey þá úti í vatninu, sem Mikley 
nefnist. Þetta land alt var þá í hinu svonefnda norð- 
vestur héraði ( North West Territory ). Svar kom frá 
stjórninni samdægurs um, að hið umbeðna svæði væri 
afmarkað íslendingum. Kom þeim félögum saman um, 
að þeir Mr. Taylor, Sigtr. Jónasson og Einar Jónasson 
færu austur og töluðu við stjórnina. Einnig kom 
þeim saman um, að Sigtryggur Jónasson skyldi sendur 
til íslands til að leiðbeina þeim, sem nú vildu fara af 
landi burt og taka sér bólfestu í þessu nýja landnámi. 
En aftur skyldi John Taylor sjá um, að það íslenskt 
fólk, sem austur frá væri, kæmist vestur um haustið, 
áður vetur gengi í garð og vötn frysu. 

Hinir þrír, Skafti Arason, Kristján Jónsson og 
Sigurður Kristófersson, fóru tafarlaust til Selkirk og 
fengu sér járnbrautarvinnu. Kaupgjaldið var 2 dalir 
(dollars ) á dag. Þeir Skafti og Sigurður voru þar tvo 
mánuði. Þá kom hópurinn að austan. Fóru þeir þá 
að hjálpa þeim, sem að austan komu, til þess að kom- 
ast ofan til Nýja íslands. Þangað var komið i. eða 
2. dag nóvembermánaðar. Þrem dögum síðar lagðist 
ís á vatnið og veturinn skall á með frosti og snjó. 



38 


3- FYRSTI INNFLYTJENDA HÓPURINN KEMUR 
TIL WINNIPEG. 

Þessi íslenski innflytjenda hópur að austan kom 
til Winnipeg 20. september 1875. Þaö voru tæp þrjú 
hundruö manns talsins. Þá haföi sá maður umsjón á 
innflutningum, er William Hespeler hét. Hann er 
Þjóöverji og' hefir síöan oröiö einn af merkustu 
mönnum Winnipeg-bæjar. Hann er nú þýskur kon- 
súll og forseti í fyikisþingi Manitoba. Ekki urðu 
margir úr hópi þessurn eftir í Winnipeg, en þó nokk- 
urir. Voru það einkum stúlkur, því eftir þeim var 
mikiö sóttst í vistir. En ekki munu þær margar hafa 
verið, er settust að í Winnipeg þetta haust, því alla 
langaði til aö halda hópinn og mönnum þótti nú enn 
ægilegra en áður að skilja við vini sína og vandamenn, 
þar sem svo langt var komiö vestur í land og menn 
voru þessu nýja mannfélagi öldungis ókunnir, enda 
mun sumum hafa virst lffið meö nokkuð hrikalegum 
blæ, eins og veröa vill, þegar komið er svo að segja 
út að takmörkum siðmenningarinnar. 

4. INNFYTJENDA HÓPURINN MIKLI KEMUR 
TIL WINNIPEG. 

Eitthvað mun hafa komið af fólki frá Nýja ís- 
landi sumarið 1876 til að leita sér atvinnu. Munu 
menn hafa verið til þess neyddir, bæði karlar og kon- 
ur, sökum fjárskorts. Sigurður Kristófersson hafði til 
dæmis numið land í Nýja íslandi og verið þar um vet- 
urinn. En uin vorið fór hann um leið og hann vissi, 
að nokkur atvinnu von mundi vera, upp til Winnipeg. 
Þar var þá ekki um aöra atvinnu að gjöra en stræta- 
vinnu. Var hann túlkur fyrir alla íslendinga, sem 
slíkri vinnu vildu sæta, og hafði umboð til að færa til 
bókar, hve lengi hver þeirra var við vinnuna. Að 
tveim mánuðum liönum var hann gjörður aðstoðar- 
verkstjóri og skönnnu síðar aðal-verkstjóri. Fekk 
hann þá tvo dali og hálfan á dag og fæöi ókeypis hjá 



39 


manni einum þýskum, enda var hann ötull og ótrauö- 
ur í hvívetna og tók flestum fram aö fjöri og áræöi um 
þessar mundir. 

En nú er frá því aö segja, aö fjöldi íslendinga 
kom frá íslandi þetta sumar (1876), beina leiö til 
Winnipeg. Var það langstærsti hópurinn,: sem enn 
haföi komiö frá íslandi í einu. Settust nú heilmargir 
aö í Winnipeg, þó allur fjöldinn færi ofan til Nýja 
íslands. Einkum var þaö kvenfólk, sem nú réöist í 
vistir til innlends fólks, og sáu menn nú þess nauðug- 
an kostinn, bæði vegna fjárskorts og svo vegna hins, 
að unga fólkið þurfti að læra málið og um leið verkn- 
að allan og hússtörf. Því nú fundu Islendingar til 
þess betur en nokkuru sinni heima á ættjörðu sinni, 
hve fákunnandi þeir voru í öllu. Stúlkur, sem ekkert 
kunnu að mæla á enska tungu, en það voru flestar, 
fengu frá fjórum dölum og upp að sex um mánuðinn, 
og þótti það býsna gott kaup,. þegnr miðað var við 
kaupgjald á íslandi. Þær fáu, sem dálítið voru komn- 
ar niður í ensku máli,- fengu átta dali í kaup ura mán- 
uðinn. En margar reyndust vistirnar misjafnar. 
Sumar húsmæðurnar þóttu harðar í horn að taka og 
nokkuð óþjálar í lund, enda hefir þeim nú ef til vill 
verið nokkur vorkunn, þegar vinnukonan skildi ekki 
eitt orð af því, sem þær báðu þær, og máttu horfa á 
þær gjöra alla hluti öfugt. En víst er um það, að 
fljótar voru íslensku stúlkurnar að læra handtökin nýju 
við hússtörfin og fljótar að komast niður í málinu, — 
svo fljótar, að furðu gengdi. Þær létu þá lundillu hús- 
mæðurnar eiga sig og gátu valið um staði, þar sem vel 
var farið með þær. 

5. ATVINNA OG VINNUBRÖGÐ. 

Fremur hittu íslendingar hér illa á margt að 
ýmsu leyti. Hér voru engin góðæri um þessar mund- 
ir, en alt undur skamt á veg komið, deyfð í fram- 
kvæmdum og ótrú á öllu. Atvinna var hér fyrir dag- 
launarpenn svo sem engin. Helsta atvinnan, sem hér 



40 


var um aö ræða, var viö aö skipa upp úr bátunum, 
sem gengu eftir Rauöá alla leiö sunnan frá Fishers 
Landing , bæ einum litlum suöur í Minnesota. Sú at- 
vinna var fjarska erviö og þótti hin versta. En fyrir 
hana var goldið 20 cent um klukkutímann og sátu 
menn sig ekki úr færi, hvenær sem slíkt tækifæri gafst, 
til aö innvinna sér nokkura dali. 

Stundum réðust menn á báta þessa, fóru suður 
meö þeim og komu með þeim norður aftur, en fáir 
munu hafa farið meö þeim nema eina ferö. Því með- 
ferðin á mönnunum var hin argasta. Vanalega voru 
skipstjórar og stýrimenn á bátum þessum sunnan úr 
ríkjum. Höföu þeir.áður verið á bátum, sem gengu 
eftir Mississippi-fljótinu. En á þeim bátum unnu 
þrælar stöðugt, áöur en þrælahald var af numið. 
Þessir skipstjórar og stýrimenn höfðu því vanið sig á 
að fara með menn sína eins og þegar mestri grimd er 
beitt við skepnut og orðið sjálfir á þann hátt tilfinn- 
ingarlausir og grimmir. 

Sá, sem þetta ritar, ferðaðist með einum þessum 
bát noröur eftir Rauöá alla leiö til Winnipeg, sumarið 
1879. Á leiðinni kom hellirigning. Jörðin varð á 
skömmum tíma eins og rennvotur mýrarfláki á vor- 
degi. Báturinn varð nú að nema staðar við eldiviðar- 
hlaða nokkura, sem stóðu öðrum megin á árbakk- 
anum, til þess að hafa nægan eldiviðarforða það, sem 
eftir var leiðarinnar. Var nú bátsmönnum skipað að 
fara upp á árbakkann og bera viðinn út á bátinn á 
öxlum sér. En um leið og þeir stigu fæti á jörðina 
sukku þeir ofan í leirinn upp að knjám. Ef þetta 
hefði nú verið einhvers annars staðar á jarðar- 
hnettinum, hefði nú ef til vill ekki verið svo mikið um 
það að fást. En leirinn meðfram Rauðá er ólíkur 
öllum öðrum leir. Að sökkva niður í hann er hið 
sama og að verða blýfastur. Maður er límdur niður 
á líkan hátt og maður hefði stigið niður í trjákvoðu. 
Og meðan maður togar annan fótinn upp með harm- 
kvælum, sekkur hinn enn dýpra niður í forina. Það 



4i 


er eitt hiö ömurlegasta, sem fyrir nokkurn mann getur 
komiö, að þurfa að komast þar nokkuð áfram, eða 
gjöra þar nokkurt handarvik, þegar blautt er. 

I þessari óskapa-færð áttu nú aumingja vinnu- 
mennirnir á bátnum að bera viðinn á öxlum sér. Þeir 
voru nógu brjóstumkennanlegir fyrir að komast lausir 
og liðugir út að viðnum. En þó tók það út yfir, þeg- 
ar þeir áttu að bera tvo—þrjáj eikarbúta á öxlunum. 
Þeir ultu þá um sjálfa sig, gróíust niður í leirinn, og 
urðu svo að draga sjálfa sig upp fyrst og trjábútana á 
eftir, til þess að komast svo sem lengd sína, þangað 
til alt fór á sömu leið. Aldrei hefi eg heyrt annað 
eins orðbragð og þá. Það var nærri því ekki að furða 
þótt mönnunum, sem voru í þessum harmkvælum 
staddir, hætti við að tala ljótt. En það sem þeir 
sögðu var ekkert á móti þeirri orrahríð af Ijótustu 
blótsyrðum og háðungar orðum, sem skipstjóri og 
stýrimaður létu yfir þá dynja. Og þegar þeim þótti 
eldiviðarsóknin ætla að ganga nokkuð seint, fór stýri- 
maðurinn sjálfur á stað, ekki til að hjálpa þeim, held- 
ur til að sparka í þá með fætinum, þegar þeir lágu 
þarna og hotnveltust í leirnum. Aldrei hefi eg orðið 
var við eins mikla löngun hjá neinum verkstjóra til að 
sjá menn ofbjóða kröftum sínum og ganga algjörlega 
fram af sér. Enda litu mennirnir út eftir þassa stund- 
arraun eins og þeir væru nýstaðnir upp úr langri legu. 
Þeir voru nábleikir og svo aflvana, að þeir gátu naum- 
ast dregið sig áfram, svo rennandi af svita eins og þeir 
hefðu verið að synda í ánni, svo þungir af aur og 
leðju, sem hlaðist hafði utan á þá, að fötin þeirra 
hefðu verið vænar klyfjar á hest. 

Það var því ekki að furða, þótt íslendingum, ný- 
komnum að heiman og óvönum öllum vinnubrögðum 
erlendra þjóða, þætti ekki árennilegt að ráða sig á 
Rauðárbátunum til langframa. Kaupgjald mun verið 
hafa 40 dalir um mánuðinn. 

En þess utan var hér nokkura járnbrautarvinnu 
að fá. Var þá verið að leggja Kanada Kyrrahafs- 



42 


brautina austur frá Selkirk um þaö leyti, er íslending- 
ar komu flestir ; en áriö eftir var hún lögö frá Selkirk 
og til St. Boniface, sem er nú ein af undirborgum 
Winnipeg. Kaupgjald við járnbrautarvinnu mun al- 
ment hafa verið 15 cent fyrir hverja klukkustund, eða 
hálfur annar dalur á dag. En lítt voru íslendingar 
því vanir að standa við moldar og malar mokstur frá 
morgni til kvelds. Og þóttust margir ekki þola þá 
vinnu heldur. En breytt matarhæfi og ólíkt loftslag 
því, sem þeir höfðu vanist, mun hafa hvorttveggja átt 
góðan þátt í því. Smám saman vöndust menn þessu 
hvorutveggju og lærðu um leið að beita sér við vinn- 
una á sama hátt og innlendir menn. Oft og einatt 
kendu verkstjórarnir löndum vorum að halda á rek- 
unni og þótti sumum það minkun mikil og fyrrur ein- 
ar. En flestir munu hafa sannfærst um, að hið nýja 
handlag var betra og að meira lá eftir þá á hverjum 
degi með því vinnulagi, sem hér var viðhaft, en því, 
er þeir höfðu áður vanist. Kom sá tíminn, og það 
vonum bráðar, að menn hættu að kvarta undan of- 
harðri vinnu og slæmri meðferð hjá innlendum mönn- 
um, hvort sem um járnbrautarvinnu var að ræða eða 
önnur störf, en allflestir urðu nokkurn veginn ánægðir. 
Því þó verkstjórarnir væru misjafnir og sumir svo 
óhepnir að ráðast hjá hörðum og ónærgætnum verk- 
stjórum, var ávalt hægt að leita frá þeim til annarra, 
sem mannúðlegri voru og nærgætnari við menn sína. 

Fljótt fann íslenskt fólk til þess, bæði karlar og 
konur, sem vann í vistum hjá innlendum mönnum um 
lengri eða skemmri tíina, að það mannaðist við að 
ganga í skóla hjá erlendri þjóð og læra hjá henni að 
beita kröftum sínum betur en þeir höfðu áður kunnað, 
þó ekki væri nema um algenga vinnu að ræða. En 
oft þóttust menn taka nokkuð út með þeirri skóla- 
göngu. 

6. FYRSTU HÍBÝLIN. 

Svo er sagt, að fyrsta konan íslenska, sem hús- 



43 


freyja varö hér í Winnipeg, hafi veriö Sigríður, systir 
Jóns frá Litlu-Strönd viö Mývatn, en síðar fyrri kona 
Siguröar Davíössonar, sem enn á heima í Winnipeg. 
Fyrri maöur hennar hét Friðrik Sigurbjörnsson, frá 
Sjávarlandi í Þistilfirði (ættaður af Melrakkasléttu). 
Kemur ýmsum saman um, að þau munu hafa verið 
iyrstu hjónin íslensku, sem giftust í Winnipeg. Þau 
bjuggu í skála einum niður við Rauðá. Æði-margir 
íslendingar settust þar að. Þeir, sem ofurlitla pen- 
inga höfðu, keyptu sér við fyrir fáeina dali, og gerðu 
sér þar skála (shanty). Voru það fyrstu íslensku hús- 
in, sem hér voru reist, og má nærri geta að þau hafi 
verið af æði-miklum vanefnum gjör. Hinir, sem alls- 
lausir voru, urðu að gjöra sér að góðu að liggja úti 
undir veggjunum. Flest vantaði fólk þetta þá hér um 
bil allar lífsnauðsynjar eins og nærri má geta. Eldivið 
hafði það til dæmis ekki annan en þann, sem það 
veiddi upp úr ánni. Það var á svonefndum Hudson- 
flóa flötum niður með Rauðá að fyrstu íslensku fjöl- 
skyldurnar settust að ; hafði Norður Kyrrahafsbrautin 
þar síðar stöðvar sínar. Reyndar voru íslendingar 
þar í algjörðu leyfisleysi, en þeir,' sem hlut áttu að 
máli hafa séð, hve illa þeir voru staddir, og fengu sig 
ekki til að amast við þeim að svo stöddu. En síðar 
urðu þeir að hverfa þaðan. 

7. BÓLUVÖRÐURINN HAFINN. 

En tiltölulega fátt mun það hafa verið af íslensku 
fólki, sem tók eiginlega bólfestu í Winnipeg, fyrr en 
sumarið 1877. Þangað til var Nýja ísland aðal-heiin- 
kynni all-flestra. Um veturinn 1876—77 geysaði ból- 
an þar, eins og kunnugt er. En um vorið, þegar 
vörðurinn var hafinn, tóku margir sig upp úr nýlend- 
unni, bæði karlar og konur, og fóru upp til Winnipeg 
til að leita sér þar atvinnu. Var mönnnm þá nauð- 
ugur einn kosturinn, enda voru þá margir búnir að fá 
nóg af veyunni þar. Við varðlínuna voru stjórnar- 
tjöldin. í þeim bjó gæslulið stjórnarinnar, sem eftir- 



44 


litiS haföi á hendi meS verðinum, svo ekki breiddist 
bóluveikin út, er alt innlent fólk var fjarskalega hrætt 
viö, sem von var. 

I einu þessu stjórnartjaldi voru menn færðir úr 
fötum sínum. Söknuðu menn þess ekki svo mjög, því 
margur var þá orðinn fremur illa til fara. Voru larf- 
ar þeirra teknir og brendir í eldi. Þá voru menn 
leiddir í annað tjald og þvegnir úr sápuvatni og rifnir 
með ruddalegum gólfburstum og þótti mörgum það, 
sem ekki voru vatnsböðuni vanir, nokkuð hranaleg 
meðferð. I þriðja tjaldinu voru menn færðir í ný föt, 
skyrtu, brækur, sokka, skó og vesti. Enga fengu 
menn treyjuna og urðu því að labba snöggklæddir alla 
leið til Winnipeg. Og að líkindum hefir æði-margur 
fengið að skoða sig um býsna vel í borginni, áður 
hann var orðinn svo auðugur, að geta keypt sér 
treyju. Eitthvað urðu allir að borga fyrir þessi nýju 
föt, þó ekki fengju allir þær stærðir sem best voru við 
hæfi þeirra. Samt þóttust flestir hafa skift um til 
til hins betra, því nú höfðu menn þó fengið föt, sem 
sniðin voru eftir landsins tísku og ekki voru úr íslensk- 
um vaðmálum, sem helst til þóttu skjólgóð hér í 
sumarhitunum. 

Á, leiðinni var fólk alt innlent mjög hrætt við 
þessa íslendinga, því það vissi, hvaðan þeir komu, og 
álitu sóttnæmi vera í hverri felling á fötum þeirra. 
Hvar sem þeir komu, flúði fólk úr vegi þeirra. Nestis- 
lausir voru þeir með öllu og neyddust því til þess 
stundum að biðja um mat, þótt engan hefðu þeir 
gjaldeyri. Sums staðar þorðí fólk ekki með neinu 
móti að koma þeim svo nærri, að það gæti bugað 
nokkuru góðu að þeim. Sums staðar var eitthvað 
matarkyns sett á afvikinn stað og þar var þeim gefin 
vísbending um að vitja þess. 

Fjöldi af íslendingum kom til Winnipeg um 
sumarið og margir settust þar að fyrir fult og alt, en 
sumir hurfu aftur fyrir veturinn niður til Nýja Isiands 
og dvöldu þar hjá vinum og vandamönnum. Einkum 



45 


var margt af kvenfólki í vistum. Þóttu þær fljótar að 
læra máliö og allan innlendan verknaö, er aö hús- 
störfum laut, og var nú þegar eftirspurn mikil eftir 
þeim. 

8. ÍSLENDINGAHÚSIN. 

Þegar þetta sumar fór að hefjast dálítill félags- 
skapur með íslendingum í Winnipeg. Tvö svo-nefnd 
íslendingahús voru þá á Aðalstræti bæjarins. Höföu 
heilmargir Islendingar þar eins konar byggistöð. 
Veitti Jón Þórðarson og kona hans, Rósa Jónsdóttir, 
bæði eyfirsk, öðru þeirra forstöðu. Sat hann síðar á 
þingi Norður-Dakotamanna eins og segir í þætti 
Norður-Dakota nýlendunnar. Hafði hann fyrst kom- 
ið til Milwaukee í Wisconsin-ríki og dvalið þar um 
stund. En vorið 1877 flutti hann þaðan norður til 
Winnipeg. Hann er maður ljúfur í umgengni, ein- 
lægur í ráðum og drengur hinn besti, en kona hans 
hinn mesti skörungur. Vildu því margir hjá þeim 
vera. Meðal þeirra voru ,Árni Sigvaldason frá Mil- 
waukee, Jón bróðir hans og Arngrímur Jónsson. — 
Lítið eitt sunnar í strætinu var og annað íslendinga- 
hús. Því veitti forstöðu Jón nokkur Finnbogason, 
Þingeyingur, lipur maður og félagslyndur ; hann er 
nú búsettur hér í Winnipeg. 

Jón Þórðarson mun hafa orðið til þess fyrstur 
manna að hlynna að því, að íslendingar í Winnipeg 
hefðu dálítinn félagsskap með sér, góðum siðum og 
íslenskri þjóðrækni til eflingar. Á því húsinu, sem 
þau hjón veittu forstöðu, var því búinn út dálítill sam- 
komusalur. Þar komu Islendingar saman á sunnu- 
dögum, bæði karlar og konur, og var þar húslestur 
lesinn. Oftast nær mnn Jón Þórðarson sjálfur hafa 
lesið ; þótti flestu fólki mjög vænt um þetta og sótti 
samkomur þessar vel. Lá þá vel á flestum og þótti 
þeim hátíð að fá að hitta landa sína á helgum, sein 
bundnir voru í föstum vistum, kvenfólkinu einkum, 
sem fáar tómstundir hafði á virkum dögum. 



4-6 

9. UPPHAF ÍSLENDINGAFÉLAGS. 

Haustiö 1877, 6. dag septembermánaöar, stofn- 
uöu nokkurir íslendingar í Winnipeg lögbundinn fé- 
lagsskap og nefndu þeir þaö íslendingafélag. I lögum 
félagsins er þaö tekið fram, að tilgangur þess sé ,,að 
efla og varðveita sóma hinnar íslensku þjóðar í heiins- 
álfu þessari, viðhalda og lífga meðal Islendinga hinn 
frjálsa framfara og mentunar anda, sem á öllum öld- 
um sögunnar hefir einkent hina íslensku þjóð. “ 
Ætlunarverkið virðist vera nokkuð umfangsmikið og 
óákveðið og er auðséð að hugmyndir manna um fé- 
lagsskap hafa verið fremur bernskulegar um þessar 
mundir. En þess er að gæta, að svo var því varið 
með allar félagshugmyndir með þjóð vorri um þetta 
leyti. Nú er einn aldarfjórðungur síðan liðinn. Á 
honum hafa ótal félög myndast og lagt út á djúpið 
með álíka mikinn þokukúf fyrir áttavísi. Hefir þetta 
átt sér stað bæði heima á ættjörðu vorri og hér fyrir 
vestan. Má nærri geta, ,að þau télög hafa í rauninni 
aldrei neinu verulegu til leiðar komið. Því til þess að 
geta leyst eitthvert ætlunarverk af hendi, þarf maður 
fyrst að gjöra sér ljóst, í hverju það ætlunarverk er 
fólgið og á hvern hátt unt sé að koma því í fram- 
kvæmd. En þó verulegi árangurinn af öllum slíkum 
félagsskap hafi lítill orðið með þjóð vorri, svo sem 
vonlegt er, hafa þó þessi sífeldu félagsmyndunar- 
umbrot haft sína þýðingu fyrir því. Það er ólíkt, 
hvað hugmyndirnar um félagsskap og félagsmál í heild 
sinni eru gleggri með þjóð vorri nú en fyrir fjórðungi 
aldar síðan. Og það er ólíkt, hve vel mönnum tekst 
að starfa saman í félögum að einhverjum ákveðnum 
félagsmálum nú en var fyrir 25 árum. Sá andlegi 
þroski, sem allar þessar félagsskapar fæðingar-hríðir 
hafa haft f för með sér fyrir þjóðlíf vort — svo hjákát- 
legar sem þær oft og tíðum hafa verið — er hreint 
ekki lítiil. 

Hugmyndin um íslendingafélag þetta mun hafa 



47 


komið upp í Milwaukee, þegar íslendingar héldu þjóö- 
hátíð sína þar 1874, og er tilgangurinn auðsjáanlega 
hinn besti. Þá voru býsna margir þar saman komnir, 
en brátt tvístruðust þeir hingað og þangað, svo ekki 
var unt neinum slíkum félagsskap að sinna. En til 
þess nú, að hugmyndin skyldi ekki með öllu deyja út, 
mun Jón Þórðarson hafa geymt hana hjá'sér og vakið 
hana til lífs aftur, þegar hann var kominn til Winni- 
peg, þar sem heill hópur af íslendingum nú var 
saman kominn. 

Hver félagssmaður var skyldur til að greiða 50 
cents árlega í sameiginlegan sjóð félagsins. Fyrsti 
forseti þessa íslendingafélags í Winnipeg var Jón 
Þórðarson, skrifari Arngrímur Jónsson, sonur Jóns 
Björnssonar frá Héðinshöfða á Tjörnesi, en féhirðir 
Magnús Jónsson. 

En svo virðist sem embættismanna kosning þessi 
hafi ekki verið nema til bráðabyrgða. Því 4. nóvem- 
ber sama haustið eru nýir embættismenn aftur kosnir. 
Var þá kosinn til forseta Árni Sigvaldason, annar 
Milwaukee-íslendingur, sem þá var kominn til Winni- 
peg, nú nýlátinn suður í Minnesota og öllum Vestur- 
slendingum harmdauði. Til skrifara var kosinn Jón 
Þórðarson, en til féhirðis ungfrú Helga Sigurlína Þor- 
steinsdóttir frá Mýrarlóni í Eyjafirði, er síðar gekk að 
eiga Arngrím Jónsson, þann er áður var nefndur. 
Það var gáfuð kona og gegn, en er nú einnig nýdáin 
vestur á Kyrrahafsströnd. Þessi embæftismanna 
kosning virðist hafa staðið þangað til næsta vor. Þá 
fóru fram nýjar kosningar 26. maí 1878 og voru þá 
kosnir þessir : Arngrímur Jónsson forseti, Jón Þórð- 
arson skrifari, Magnús Jónsson féhirðir. Félagið hélt 
fundi aðra hverja viku. Þá var sjóður félagsins 10 
dalir, en félagsmenn 50. Hinn 12. júlí um sumarið 
var hlutavelta haldin til ágóða fyrir félagið og grædd- 
ust því þá um 15 dalir. Menn voru ekki auðugir á 
þessum árum og ef einhver hefði þá getað nefnt upp- 
hæðirnar, er safnað hefir verið í ýmsar félagsþarfir á 



48 


seinni árum, mundi mönnum hafa fundist það ljótar 
öfgar. Um sumarið átti félagiö um 30 dali í sjóði og 
fanst mörgum það vera stór-fé. 

IO. FRÁ STARFSEMI FÉLAGSINS. 

Eitt af því, sem íslendingafélag þetta áleit vera 
ætlunarverk sitt, var það að komast eftir, hvað yrði 
um íslendinga þá, er hingað kæmu til lands, grenslast 
eftir, hvar þeir væru niður komnir, vita smám saman 
hvernig högum þeirra væri háttað og sjá um, að þeir 
týndust ekki úr sögunni. Ófullkomnar hafa nú líklega 
þessar tilraunir verið. Samt vissu íslendingar furðu 
vel hver til annars á þessum fyrstu árum, því löng- 
unin var svo sterk til að haldast í hendur, þótt menn 
væru í mikilli fjarlægð hver frá öðrum. En eftir því 
sem fram liðu stundir varð þetta miklu torveldara og 
eiginlega alveg ókleyft, þó nú hjálpi dagblöðin til þess 
betur en nokkuð annað. 

Félagið tók einnig að sér að halda uppi guðsþjón- 
ustusamkomum. Það var þörf hjá mönnum um þess- 
ar mundir til að sýna einhvern lit á að rækja trú sína 
og þó margir væru hugsunarlitlir í þeim efnum, var 
þó sú tilhugsun, að kristindómurinn glataðist úr eigu 
þeirra íslendinga, sem fluttir voru hingað vestur, öll- 
um þorranum af fólki sérlega ógeðfeld. En menn 
vildu, að félagið hugsaði meira fyrir andlegum hag 
fólksins, en að sjá unr, að lestrarsamkomur væru 
haldnar. Þær voru góðar og ómissandi fyrir hina 
eldri. En um börnin og unglingana yrði líka að hugsa. 
Þess vegna réðst félagið í að stofna til sunnudagsskóla. 
Sú sunnudagsskóla kensla fór fram í húsi Jóns Þórðar- 
sonar og voru það þrjár konur, sem tóku hann að sér: 
Andrea Fischer frá Reykjavík, sem síðar gekk að eiga 
Gunnar Einarsson, Helga Þorsteinsdóttir, sem áður 
hefir nefnd verið, og Jóhanna Skaftadóttir frá Reykja- 
vík. Munu allflestir hafa sent börn sín til þeirra og 
þóttu þær allar leysa kenslu þessa prýðilega vel af 
hendi. 



40 


Mjög fundu inenn til þess um þessar mundir, hve 
bagalegt þaö var, aö komast ekki dálítiö niöur í bók- 
legu máli ensku. Því þó menn gætu lært nokkurn 
veginn aö mæla hversdagslegt mál af því, sem menn 
heyröu talaö í kring um sig á degi hverjum, fundu 
menn, aö það var ónóg. Voru þá margir, sem endi- 
lega hefðu viljað verða slíkrar kenslu aðnjótandi, ef 
hennar hefði verið kostur. En þá voru það ekki 
margir íslendingar.sem færir voru um að kenna öðrum. 
Magnús Pálsson, núverandi ritstjóri ,,Lögbergs“, mun 
fyrstur manna hafa tekið að sér að kenna löndum sín- 
um enska tungu í Winnipeg. Hafði hann numið mál- 
ið að nokkurum mun áður hann fiuttist hingað vestur og 
verið fljótur að skilja og taka eftir þýðingu orða og fram- 
burði, eftir að hann settist að í Winnipeg. Þessi kensla 
fór fram veturinn 1877-78 ogvar einstaklings-fyrirtæki. 
Með honum kendu Guðmundur JBjörnsson ogÞorsteinn 
Einarsson, organisti. Stóð sú kensla yfir vanalegan 
skólatíma, fimm daga í hverri viku. Höfðu þeir þá 
um fjörutíu lærisveina og má telja víst, að menn hafi 
haft mikil not af þeirri kenslu. 

II. ORÐIN TIL ALLS FYRST. 

Þegar íslendingáfélagið fór að halda fundi sína, 
lögðu menn kapp á að fylgja föstum reglum við funda- 
höld, eins og menn urðu varir við að gjört var í inn- 
lendum félagsskap öllum. Fundarstjórn var látin fara 
vel og skipulega. Menn fóru að temja sér þingsköp 
eftir enskum og innlendum hætti. Hver maður varð 
að biðja sér hljóðs og mátti ekki taka til máls fyrr en 
leyfi forseta var fengið. Á meðan fundur stóð, var 
eftirtekt hin besta ; menn sátu hljóðir eins og í kirkju 
og hlýddu á rökfærslu ræðumanns. Tók þá hver 
maður að æfa sig í því að tala skipulega, kækjalaust 
og blátt áfram, svo vel yrði tekið eftir máli hans, og 
þeim yrði yndi á að hlýða, er við voru staddir. íslend- 
ingar urðu fljótt hrifnir af innlendum mælskumönnum, 
er þeir heyrðu tala opinberlega á mannamótum. 

Ói.a»'uk S. Thokgeirsson : Almanak. 5, 



50 


Þeir sáu, hve langar leiöir þeir voru á undan öllum 
íslendingum, sem þeir höföu heyrt tala. Þeim fanst 
þaö íslenskt ræöuhald, er þeir þektu, vera líkast því 
að heyra stamandi mann og málhaltan vera aö stynja 
upp erindi sfnu, í samanburði við annan, sem vel er 
ináli farinn og kann aö beita öllum reglum listarinnar, 
til að sannfæra aðra og hafa áhrif á hugsun þeirra og 
'hjarta. Þeir stórfuröuðu sig á því, hve myndarlega 
innlendir alþýðumenn gátu komið fram á mannamót- 
um. Þeir töluöu oft og tíðum eins snjalt og þó þeir 
hefðu ekki annað haft fyrir stafni frá blautu barns- 
beini, en að halda ræður. 

Menn skildu, að það var æfingin ein, sem í þessu 
gæti orðið þeim að liði. Á fundum íslendingafélags- 
ins fóru menn að æfa sig í að tala. Fyrsti árangurinn 
var sá, að þar var talað alveg óskaplega mikið. Hver 
spreitti sig í kapp við annan. Menn hugsuðu ekkert 
um að láta málalenging standa í nokkurn veginn 
réttu hlutfalli við þýðingu smámála þeirra, sem um var 
að ræða. En menn töluðu f belg og biðu — spunnu 
langar ræður út af litlu efni eða engu, fóru út í alls 
konar sálma, sýndu fram á hugsunarflækjur og óskap- 
legar kórvillur hjá þeim, sem á undan höfðu talað, 
urðu stundum eins heitir og þó velferð lands og lýða 
hefði hangið á hinum veika þræði rökfærslu þeirra, 
jafnvel þó hver bláþráðurinn væri þar við annan. 

Öll þessi mælgi og málalenging var í rauninni 
sprottin af þeirri lofsverðu löngun, að allir voru dauð- 
þyrstir í að verða mælskir menn. Menn héldu, að 
mælskan væri eins konar töfrasproti eða Aladdins- 
lampi, sem ekki þyrfti nema ofurlitla ásnerting, til að 
komast til frægðar og frama með í hinum nýja 
heimi, og höfðu það álit á sjálfum sér og íslendingum 
yfirleitt, að þeir væru eiginlega fæddir mælskumenn. 
Til þess nú að æfa þenna meðfædda hæfileika sinn, 
þektu menn ekki aðra aðferð beinari né betri, en að 
nota tækifærið sem best, til að ausa úr sér, hve nær 



sem tækifæri bauöst. Menn hertu sig eins og drengir 
að leik, hver í kapp við annan. 

Og því er ekki að neita, að mönnurn fór stór- 
kostlega fram. Marga hafði áður brostið einurð til að 
segja meining sína í fjölmenni. Einurðarleysið hvarf 
eins og næturvofa við uppkomu sólar. Nú hafði hver 
maður nógan kjark, til að segja það, er honum bjó í 
brjósti, og lét sér ekki til hugar koina að draga neitt 
úr. Hér voru allir jafnir; engan var að óttast. Um- 
komulaus íslenskur almúgamaður hafði eins mikinn 
rétt til að hugsa og láta hugsanir sínar í ljós eins og 
nokkur höfðingi. Það var gott að vera kominn til 
Vesturheims. 

Það var vorloft í kring um menn. Þeir soguðu 
það til sín, eins og þeir hefðu aldrei áður þekt það. 
Það angaði af gróðri í hugum manna. Um leið og 
einhver komst í skilning um eitthvert atriði í lögum, 
landsháttum og viðskiftalífi, fléttaði hann það inn í 
ræðu sína á næsta fundi. Á þann hátt hjálpaði hver 
öðrum. Og á sama hátt var líka margur misskilning- 
urinn leiðréttur. 

En ekki var Islendingafélagið nóg til að fullnægja 
þessari þrá manna. Brátt risu upp ýms kappræðu- 
félög, og svo félag á fætur félagi, þar sem mönnum 
gafst tækifæri til að leiða hesta sína saman. Alt fór 
þetta friðsamlega fram, af hve miklu kaþpi sem leik- 
urinn var sóttur. Líkast var þetta að mörgu leyti 
glímufundum upp til sveita á íslandi. Sá, sem öllum 
hafði skelt, var eiginlega í mestum hávegum hafður. 

Þó mun hið ólíka í hugsunarhætti manna og lífs- 
stefnu fljótt hafa komið fram við þessi ræðuhöld, því 
þar var innri maðurinn ekki dulinn. En það verður 
ávalt til þess að draga þá hverja að öðrum, sem líkir 
eru. Og það er fyrsti vísirinn til flokkamyndunar í 
hvaða mannfélagi sem er. 

12. FRÁ KLERKUM. 

Fyrsti presturinn íslenski, sein til Winnipeg koin, 


mun veriö hafa síra Páll Þorláksson. Hann fór til 
Nýja íslands þegar haustið 1876, en dvaldi þar þá ein- 
ungis skamma stund. Hann kom þar aftur í október- 
rnánuði haustið 1877 á ferð sinni ofan til Nýja íslands, 
þar sem hann ætlaði sér að dvelja um veturinn. En 
að líkindum hefir hann enga guðsþjónustu haldið í það 
skifti meðal íslendinga í Winnipeg. Seint í sama 
mánuði kom síra Jón Bjarnason til Winnipeg sunnan 
frá Minneapolis. Hann hafði þá verið kallaður til 
Nýja íslands og var á ferð þangað. Varð hann að 
bíða í Winnipeg níu daga eftir farangri sínum. 
Sunnudaginn 21. október 1877 flutti hann fyrstu guðs- 
þjónustu meðal íslendinga í bænum í skólahúsi til- 
heyrandi Meþódista kirkju einni (Grace Churcli). Fór 
hann svo ofan til Nýja íslands,og þar voru þeir prest- 
arnir báðir um veturinn. > 

En við og við komu þeir sinn í hvert skiftið til 
Winnipeg. Munu þeir þá ávalt hafa haft þar guðs- 
þjónustur. Svo fór í Winnipeg sem niðri í Nýja ís- 
landi, að það var sinn hópurinn af fólki, sem aðhylt- 
ist hvorn þeirra. Samt voru það töluvert mikið fleiri, 
sem aðhyltust síra Jón Bjarnason, enda myndaði hann 
reglulegan söfnuð, og var hann ,,Þrenningarsöfnuður“ 
nefndur. Er það fagurt nafn og hæfilegt og hefði átt 
að haldast fram á þenna dag og tekur því nafni mikið 
fram, er söfnuðurinn síðar tók upp. Ætti vel við 
fyrir söfnuðinn, að taka nú það nafn upp aftur, og 
kalla kirkju sína Þrenningarkirkja. Söfnuður þessi 
var stofnaður n. ágúst 1878. Til fulltrúa voru kosnir 
Jón Þórðarson, Arngrímur Jónsson og Andrea Fischer. 
En til djákna Arngrímur Jónsson, Helga S. Þorsteins- 
dóttir og Jóhanna Skaftadóttir frá Reykjavík. Síra 
Páll hefir ekki, að því er séð verður, myndað eig- 
inlegan söfnuð, en hafði hóp af fólki, sem var 
honum fylgjandi, sótti öll prestsverk til hans, þegar 
unt var, og skoðaði hann sem andlegan leiðtoga. Oft- 
ast munu guðsþjónustur hafa haldnar verið í húsi Is- 



53 


lendingafélagsins, sem ávalt var meö fúsn geði í té 
látið, þegar ekki var á öSru betra völ. 

Árið 1878 hefir síra Jón Bjarnason flutt fimm 
guSsþjónustur. Þá voru afar-miklir örðugleikar á því 
aS komast á milli Nýja Islands og Winnipeg. Fyrsta 
febrúar hefir hann haldiS trúarsamtal og bænagjörS á 
föstudagskveld. Munu þá íslendingar hafa þegar 
verið farnir að hafa slíka trúarsamtalsfundi á 
föstudagskvöldum. Sunnudaginn næstan á eftir (4. e. 
þrett.) flytur hann reglulega guSsþjónustu í húsi ís- 
lendingafélagsins (3. feb.). AS sumrinu til kom hann 
hingað tvisvar og flutti guðsþjónustur, í fyrra skiftiS 
þriSjudagskveldið 9. júlí í húsi íslendingafélagsins. 
En í seinna skiftiS sunnudaginn 18. ágúst og var sú 
guðsþjónusta höfð undir berum himni í nánd við 
hiS svo-nefnda innflytjendahús á RauSárbökkum, því 
þá var fjölmenni svo mikiS, aS ekki komst fyrir í 
húsum inni. Um haustið kom hann upp eftir í síSasta 
sinni það árið og flutti guðsþjónustu í húsi íslendinga- 
félagsins sunnudagskveldið 10. nóvember, og veitti 
hann fólki þá altarissakramenti um leið. 

ÁriS eftir (1879) hefir hann flutt jafnmargar 
guðsþjónustur, en kallar þó eina þeirra ,,húslestur 
meS bænagjörS“. Tvær af þessum guSsþjónustum 
hafa farið f-ram í húsi íslendingafélagsins, en þrjár í 
Zions kirkju Meþódista. Eftir áramótin kom hann til 
Winnipeg, þá alfarinn frá Nýja íslandi, og kominn á 
ferS sína heim til íslands. Flutti hann þá tvær guðs- 
þjónustur, aSra laugardagskveldiS 9. jan. (1880) og 
hina sunnudagskveldiS 10. jan. Þótti þá íslendingum 
í Winnipeg sem annars staSar skarö fyrir skildi, þar 
sem þeir urðu honum á bak aS sjá. 

Þó prestsþjónusta væri þannig fremur af skornum 
skamti, bættu guSsþjónustusamkomur þær, sem þegar 
voru byrjaðar á íslendingahúsi Jóns ÞórSarsonar áSur en 
ísl. prestar komu til Winnipeg mikið um. Munu báðir 
prestarnir hafa hvatt menn til að halda þeim uppi og 
leggja sem besta rækt viS þær, svo mönnum gæfist 



54 


stööugt kostur á, aö hafa guös orð sameiginlega um 
hönd. Um áramótin 1877—78 var tekið að halda 
frjálsar trúarumræður á íslendingahúsinu á hverju 
föstudagskveldi. Hefir þar víst margt á góma borið, 
því nokkuð voru menn reikandi margir hverir í þeim 
efnum um þetta leyti. Hve lengi þessir trúmála- 
fundir hafa haldist, er ekki með öllu ljóst. En að 
minsta kosti mun þeim hafa verið haldið við fram 
undir vorið. 

Það lítur út fyrir, að íslensku prestarnir hafi skírt 
fremur fátt af börnum þeim, sem fæðst hafa fyrstu 
árin. Að eins þrjú eru færð til bókar, sem séra Jón 
hefir skírt, frá því hann kom 1877 og þangað til hann 
fór 1880, og hafa þau sjálfsagt ekki fleiri verið. Mun 
það hafa komið til af því, hve sjaldan hann gat til 
Winnipeg komið. Má telja víst, að menn hafi farið 
til innlendu prestanna í bænum og fengið þá til að 
skíra fyrir sig, til þess að láta ekki börnin bíða of 
lengi óskírð. Því þess eru örfá dæmi, að íslenskir for- 
eldrar hafi látið börn sín vera óskírð hér í landi. 

Tíu hjónavígslur hefir hann framkvæmt áður en 
hann fór til íslands. Fyrstu hjónin, sem hann gaf 
saman, voru Árni Jónsson og Guðbjörg , Árnadóttir, 
og við sama tækifæri mun hann hafa gift þau Sigurð 
Júsúa Björnsson og Kristveigu. Rétt áður en hann 
lagði af stað í íslandsferð sína gaf hann saman tvenn 
hjón : Árna Friðriksson og Sigurbjörgu Þorláksdótt- 
ur, en hin Gunnar Einarsson og Andreu Fischer. 

Eina dauðsfallið, sem tilfært er, meðan síra Jón 
gengdi hér prestsverkum, er Sesselja Sigvaldadóttir, 
systir Árna Sigvaldasonar, sem áður var getið. Hann 
var nú um þessar mundir kominn suður til Lincoln 
County í Minnesota og hafði numið þar land. Hún 
var gift Jóni nokkurum Gunrilaugssyni, manni vopn- 
firskum, og var 27 ára gömui. Hún dó 29. ág. 1879 
og var greftruð í grafreit Winnipeg-bæjar, Hún var 
merk kona og myndarleg.—Áður (18. apr.) hafði ís- 
lendingur einn að nafni Einar Einarsson druknað í 



55 


Rauöá nálægt í Winnipeg. Hann reri ásamt hálfbróö- 
sínum, Jónasi Jónssyni, sveini á 8. ári, út á ána. 
Bátnum hvolfdi á ferjustreng, en sveininum varS 
bjargaö. Var Einar þessi eina stoS móSur sinnar, er 
komiö haföi að heiman sumrinu áöur og mist mann 
sinn um haustiö frá fjórum eSa fimm börnum í ómegö. 
AS sönnu dóu tiltölulega mjög fáir fyrstu árin, en samt 
hafa þeir verið nokkurir. AS líkindum hafa þá enskir 
prestar verið við jaröarfarirnar. 

13 . UM SIÐFERÐI OG ANDLEGT LÍF. 

Mörgum mun hafa fundist, aS þeir vera eins og 
komnir út á hálan ís, þegar hingað var komið vestur 
í flestu tilliti. Þeim mun hafa fundist hættan æði- 
mikil, að verSa nú fyrst algjörlega undir í baráttunni, 
verða fótum troðnir sem or/nar í moldu, — feykjast 
eins og strá fyrir vindi, þangað sem maðurinn glatar 
sjálfum sér, og enginn framar veit, að hann hafi nokk- 
urn tíma verið til. 

Hjá alvörumönnunum hefir þessi ótti orðiS til aö 
róta upp andlegu lífi þeirra. Þeir tóku því af öllu afli 
í sterkustu taugarnar, sem binda manninn viö lífið og 
héldu sér þar dauðahaldi. 

Hvílíkt óumræðilegt átak þaS var fyrrr margan 
manninn að rífa sig upp, — slíta sig meS rótum upp 
úr andlegum jarövegi fósturjarðarinnar. Menn fundu 
þaS best eftir á, þegar vestur var komiö, og þeir í ein- 
veru og tómi fengu gjört sér þaS ljóst, hvaS það nú 
eiginlega var, sem þeir hefðu gjört. Þá var hugurinn 
sár, eins og opin kvika, er ekki mátti snerta. 

En ekkert er þaö efunarmál, aö margur hefir 
fyrir það átak orðiS aS meira manni. Við það vökn- 
uðu menn upp af löngum dvala og aögjöröalausum 
svefni. Þeir fundu nú sjálfa sig, — uröu varir við and- 
legan auð, er þeir geymdu í innra manni sínum, og þá 
aldrei áður haföi dreymt um. 

Þeir fundu nú til þess, að þeir voru komnir inn á 
rrjilli skerja meS líf sitt, gæfu og velferS. Þaö mátti 



engu muna svo báturinn ekki brotnaSi í mul þá og 
þegar. HvaS gjöra allir alvarlegir menn, þegar svo 
er ástatt? Þeir fara aS rækja trú sína. Þeir fara þá 
af öllu afli aS halda sér í þá hönd, sem stýrir örlögum 
mannanna. 

ÞaS dylst engum, er skilja vilja til hlítar fyrstu 
baráttu landa vorra í þessum nýju heimkynnum, aS 
þaS er óvenjulega heitur straumur af trú, sem fylgir 
fyrstu átökum þeirra og ber þá áfram. 

A hinn bóginn er þetta ekki eina einkenniS á 
frumbýlingsárum Islendinga í Ameríku. MaSur verS- 
ur var viS annan straum, sem alveg gengur í gagn- 
stæSa átt, enda fylgir honum miklu háværari niSuf. 

Mörgu af unga fólkinu hætti við að fleygja sér 
algjörlega út í glauminn og sollinn. ÞaS fór aS álíta 
alla alvöru heimsku og allar gamlar lífsreglur óhafandi 
kreddur. Einkum fór illa fyrir margri efnilegri ís- 
lenskri stúlku. Freistingarnar voru kring um þær á 
allar hliSar. Þær voru langt frá foreldrum og vinum, 
einar í vistum hjá erlendu fólki, sem þær litu upp til, 
þó þaS liti niSur á þær. Hverju brosi og gamanyrði 
trúðu þær eins og nýju neti og héldu, að þær væru á 
leiðinni til aS verða aðrar eins hefSarfrúr og húsmæS- 
ur þeirra, sem aldrei drápu hönd sinni í kalt vatn, þeg- 
ar þær komust í kynni við einhvern innlendan mann. 

Sumar þeirra gengu þá líka að eiga innlenda 
menn. En ekki þóttu þær allar sælar, er í hjónabandiS 
var komiS. Jóhanna nokkur frá Akureyri bjó meS 
dóttur sinni, Helgu, í einum skálanum niður meS 
Rauðá. Helga þessi giftist innlendum manni, Marlo 
Fadden að nafni; hann var fyrsti stýrimaður á gufu- 
skipinu Manitoba , sem gekk á RauSá. RagnheiSur 
Sigfúsdóttir Jónssonar frá Krossanesi viS EyjafjörS 
giftist einnig manni innlendum skömmu eftir að hún 
kom aS heiman, en var skamma stund saman við 
hann. Dálitlu seinna giflist systir hennar, Kristín, 
einnig manni innlendum, sem heyrSi til leikflokki ein- 
um, er kom til bæjarms, ValgerSur HjaltsteS, systir 



57 


Jakobs Jónssonar, sem nú er suöur í Noröur-Dakota, 
gekk einnig að eiga innlendan mann ; höfðu þau um 
tíma gistiskála einn í bænum, sem Metropolitan 
Hotel nefndist. Margar fleiri mætti nefna. Einstöku 
þeirra hepnaöist hjónabandið vel. En flestar hreptu 
eigi annaö en harma og ólán. Flestar eru þær nú 
týndar, svo menn vita nú ekkert um þær ; en einstöku 
hafa því sem næst dregið menn sína inn í Islendinga- 
hópinn og staðið ágætlega í stöðu sinni. 

Þegar hugsað er um, á hve lágu stigi siðferðið er 
í mörgum sveitum á íslandi, og hve vægan dóm al- 
menningsálitið þar fellir yfir því, þó ógiftar stúlkur 
hrasi, og margfaldar svo freistinguna með því, sem 
bent hefir verið á hér að framan, furðar engan, þó 
slíkt ætti sér stað í fyrstu og setti ljótan og rauna- 
legan flekk á sögu fyrstu ára ísl. nýlendunnar í 
Winnipeg. Það er meiri furða, að þetta skyldi lagast 
á tiltölulega skömmum tíma. Nýtt almenningsálit 
skapast hjá íslendingum sjálfum, er iniklu harðar tek- 
ur á slíkum siðferðisbrotum en títt hefir verið með 
þjóð vorri um óralangan tíma. Og afleiðingin er, að 
siðferðisbrot þessi eru fyrir nokkuru síðan nálega 
horfin eða orðin eins sjaldgæf og þau munu vera í 
nokkuru öðru mannfélagi. 

Um trúarskoðanir manna um þetta leyti átti það. 
heima, sem skáldið segir, að ,,mörg var skoðun og 
margbreytt lund“. íslendingar eru heilmiklir heim- 
spekingar í aðra röndina. Þeir hafa manna mest 
gaman af að leika sér með hugmyndir. Þetta kemur 
einkum og sér í lagi fram í trúarskoðunum þeirra. 
ímyndunarafl þeirra vaknaði við að koma í nýtt land 
ög komast í kynni við nýja mannfélagsskipun og nýja 
þjóðhætti. Fyrir margra hluta sakir voru trúarbrögð- 
in ofarlega í hugum íslendinga eins og bent hefir verið 
á hér að ofan. Imyndunaraflið varpaði sér nú inn á 
svæði trúarbragðanna og velti hugmyndum kristin- 
dómsins fram og aftur. Það var eiginlega álitið sjálf- 
sagt, að hver hefði sérstaka trúarskoðun út af fvrir 



sig. Svo þráttuðu menn fram og aftur um hvaö rétt 
væri. Þaö varö líkt og á Grikklandi og í Litlu 
Asíu í fornöld, þar sem stafkarlar og beiningamenn 
leiddu saman hesta sína út af dýpstu leyndarmálum 
tilverunnar. Menn töluöu um trúarbrögöin á stræt- 
um og gatnamótum. Það hófst þegar á fyrstu árum 
íslendinga og hélst við meö ýmsum litbreytingum 
að minsta kosti liðugan tíu ára tíma, fram yfir 1890 
eða rúmlega það. 

Hið ytra tilefni voru eflaust ágreinings-umræður 
þær um kristindóminn, sem risu upp meðal þeirra 
prestanna í Nýja íslandi, síra Jóns Bjarnasonar og 
síra Páls heitins Þorlákssonar. Það sem þeim bar á 
milli, mun aðallega hafa verið, í hverju það sé fólgið 
að vera lúterskur maður. Um það höfðu íslendingar 
alls ekki hugsað. Almennan kristindóm höfðu þeir 
meira og minna ljósar hugmyndir um; kristnir menn 
vildu þeir vera og tóku það mjög óstint upp, ef gefið 
var í skyn, að þeir væru það ekki. En að vera lút- 
erskur, —- var það ilt eða var það gott ? Menn fóru 
að hugsa og leitast við að skilja, því þetta var þeim 
alveg nýtt; áður höfðu þeir alls enga hvöt til þess 
haft, að gjöra sér grein fyrir því. Margir komust að 
þairri niðurstöðu, að það væri ilt og eintóm heimska ; 
að minsta kosti væri margar aðrar trúarstefnur miklu 
. heppilegri og betri ; þeir væru hreint ekki lúterskir og 
hefðu aldrei verið. 

Miklu fleiri voru það nú samt, er komust að þeirri 
niðurstöðu, að þeir vildu halda fast við hina lútersku 
feðra-trú sína. Þeim mönnum kom saman um, að 
nauðsynlegt væri fyrir íslendinga eins og aðra að 
mynda söfnuði. Með því einu móti væri þeim unt að 
starfa að efling og viðhaldi kristinnar trúar og sið- 
menningar í hinum nýju heimkynnum. Annars mundi 
trúarlífið alt lenda á ringulreið og deyja út. Glataði 
maðurinn trúsmni, væri hann á góðri leið til að glata 
sjálfum sér. Og glataði það brot þjóðar vorrar trú 



59 


sinni, sem flutt væri vestur, mundi það um leið glatað 
og horfið úr sögunni. 

Um þetta leyti var prestur einn innlendur í Winni- 
peg, er Silcox nefndist. Hann fór síðar vestur á 
Kyrrahafsströnd og var þar mörg ár, en er nú fyrir nokk- 
uru kominn aftur til bæjarins. Hann tilheyrir trúar- 
flokki hinna svo-nefndu Congregationalista og þjónaði 
söfnuði þeirra í Winnipeg. Hann er mælskur maður 
í besta lagi, gáfaður og mentaður vd. Hann prédik- 
aði um þessar mundir í leikhúsi, sem var yfir markað- 
inum. Býsna margir íslendingar gengu þangað og 
hlýddu þar helgum tíðum. Dáðust þeir að ræðuin 
hans og þóttust mikið á þeim græða. Fáir eða engir 
munu hafa gengið inn í söfnuð hans, en enga kirkju 
innlendra manna munu íslendingar hafa sótt eins mik- 
ið og hans, og prestverk mun hann hafa mörg fyrir þá 
unnið. 

14. Frá Árna Friðrikssyni. 

Maður er nefndur Friðrik Jónsson. Hann var 
sonur Jóns Jónssonar frá Snartastöðum í Axarfirði. 
Hann bjó á Hóli á Melrakkasléttu á íslandi. Hann 
var maður vel gefinn, stiltur í lund, j'firlætislaus og 
hvers manns hugljúfi. Syni átti hann fjóra og hétu 
þeir Friðjón, Árni, Olgeir og Friðbjörn. Frá Hóli 
fluttist Friðrik að Sjávarlandi í Þistilfirði og þaðan að 
Kúðá í sömu sveit. Misti hann þar konu sína og voru 
þeir bræður þá ungir. Ári eftir fráfall hennar brá 
Friðrik Jónsson búi og varð að láta syni sína frá sér. 
Réðst Friðjón að Harðbak á Sléttu, en Árni í vist að 
Ytra-Álandi í Þistilfirði. Nokkuru síðar fluttist Frið- 
rik Jónsson inn á Akureyri og vann þar að skipasmíð, 
en til Ameríku fór hann ekki fyrr en nokkurum árum 
síðar. Árni fór inn að Garði í Fnjóskadal til Frið- 
geirs Olgeirssonar, frænda síns, og þaðan inn á Akur- 
eyri. Það var árið árið 1871. Þar var hann í tvö ár. 
En þaðan fluttist hann til Ameríku með Friðjóni, bróð 
ur sínum, árið 1873. 



' Friöjón FriSriksson hélt alla leiö til Milwaukee, 
en Árni staönœmdist í Toronto. Þegar þar var komið, 
var hann í ió dala skuld fyrir fargjald sitt vestur. í 
Toronto var Árni rétt tvö ár og vann þar stöðugt við 
skósmíSi; var það á verksmiSju einni, þar sem 450 
manns unnu stöSugt. Baldvin Baldvinsson, ritstjóri 
Heimskringlu, var þá á unglingsaldri og vann þar meS 
honum. HöfSu þeir orSiS samferöa frá Akureyri og 
gengiS í eins konar fóstbræSralag, af því báSir stund- 
uSu sömu iSn. Þeir settust aS í Toronto fyrstir allra 
íslendinga og voru þar ekki aSrir um þaS leyti. Kaup- 
gjaldiS á verksmiSju þessari var 4 dalir um vikuna, 
en á gestaskálum borgarinnar kostaSi fæSi jafn-mikiS, 
eSa 4. dali um vikuna fyrir fæSi og húsnæSi. En meS 
því Árni kom sér vel viS fólkiS, sem hann bjó hjá, lét 
þaS sér nægja, aS hann borgaSi 3 dali um vikuna. Þá 
hafSi hann einri dal afgangs og þóttist góSur. Þegar 
hann hafSi unniS árlangt á verksmiSju þessari, var 
kaupiS fært upp í 6 dali. SíSar réSist hann á aSra 
verksmiSju þar í borginni og fekk þá 8 dalium vikuna; 
þar var hann þrjá mánuSi, en þá fór sú verksmiSja á 
höfuSiS. Fór þá Árni FriSriksson til Kinmount, bæj- 
ar þess, sem áSur hefir nefndur veriS. Þá voru ís- 
lendingar þar í þann veginn aS taka sig upp og flytja 
vestur. Slógst þá Árni í förina meS þeim. ÞaS var 
áriS 1875. 

Hann settist aS í Winnipeg og var þar vetur- 
inn 1875—76. Vann hann þar hjá skósmiS einum aö 
eins fyrir fæSi sínu, þangaS til 1. maí um voriS. Fekk 
hann þá sex dali um vikuna og síSar átta. I október- 
mánuSi haustiS 1876 flutti hann ofan til Nýja íslands 
um þaS leyti, sem stóri hópurinn kom frá íslandi, var 
þar um veturinn og sumariS og næsta vetur á eftir. 
VoriS 1879 flutti hann til Winnipeg. 

Seint á vetrinum (22. feb.) auglýsir hann, aS 
hann ætli sér aS hætta viS skósölu þá, sem hm 1 hafSi 
byrjaS á aS Gimli, og flytja burt úr nýlendunni. Þenna 
{íma, sem hann dvaldi í Nýja íslandi, hafSi hann kom- 



iö upp dálítilli verslun meS skófatnaS og unniS aS 
skósmíS sjálfur. En alt var þetta í smáum stíl. Hvorki 
voru efni mikil, né mikil eftirspurn eftir skóm hin 
fyrstu árin. Létu flestir sér nægja aS ganga á ,, ís- 
lenskum skóm“ úr nautaskinnum eins og þeir höfSu 
vanist á íslandi. Og 23. júní 1879 auglýsir hann aft- 
ur, aS hann hafi byrjaö verslun í Winnipeg-bæ. Segist 
hann versla meS alls konar nauösynjavörur, svo sem 
kaffi, sykur, te, ost, smjör, haframjöl, epli og aSra á- 
vexti, tóbak og sápu, skrifbækur, pappír, skriffæri og 
skófatnaS af ýmsum tegundum. SölubúS hans var 
vestan megin á ASalstræti, skamt fyrir norSan ráöhús 
bæjarins (City Hall) og markaöinn. HafSj hann leigt 
þar hús eitt fyrir 12 dali um mánuöinn. I framhluta 
þess haföi hann ýmislegan varning, sem nefndur er í 
auglýsingunni, annars vegar, en hins vegar skófatnaö- 
inn. Fyrir aftan búöina haföi hann vinnustofu, þar 
sem hann vann aö skósmíöum, en aftast í húsinu her- 
bergi, þar sem hann bjó. 

Þetta var nú fyrsta íslenska verslunin, sem upp 
kom í bænum Winnipeg. Hún var í smáum stfl, en 
gekk þó eftir vonum. GróSinn var eSlilega ekki mik- 
ill, en þó dálítill. Árni Friðriksson ávann sér fljótt 
hylli og tiltrú hinna innlendu skiftavina sinna, er hann 
keypti vörur sínar aö. I janúar 1880 gekk hann aö 
eiga Sigurbjörgu Þorláksdóttur Björnssonar frá Forn- 
haga í Hörgárdal, eins og áður er á vikiS. 

Ekki gekk nú verslunin betur en þaS, aö haustiö 
1880, þegar Árni haföi rekiS hana hér um bil árlangt, 
seldi hann hana Gísla nokkurum Jóhannssyni úr Skaga- 
firði fyrir kring um 300 dali. Flutti Árni sig þá suður 
til Pembina County í Noröur-Dakota. Haföi tengda- 
faðir hans numiS þar lánd, skamt frá bænum Pembina. 
Þar nam nú Árni einnig land og fór aS búa á því vor- 
inu eftir. Var hann þar sumarið og veturinn 1881—2. 
Þá flutti hann til smáþorpsins Cavalier. Var þá ver- 
iS aS leggja járnbraut noröur eftir og átti hún að liggja 
yflr Pembina County frá suöri til noröurs (Grcat North- 



ern). Voru bæirnir St. Thomas og Cavalier báöir aö 
keppa um að fá brautina til sín, og héldu margir, aö 
Cavalier mundi verða hlutskarpari. Ætlaði nú Árni 
að verða þar fyrir henni og byrja þar verslun um leið 
ogbrautin kæmi, því honum fanst hann bresta þrótt 
og heilsu til að stunda akuryrkju. Þar dvaldi hann 
eina 4 mánuði, þangað til útséð var um, að brautin 
kæmi þangað, því St. Thomas varð hlutskarpari. 
Haustið 1882 fór Árni aftur norður til Winnipeg. Hann 
hafði ekki auðgast mikið af för sinni suður. En ekki 
kom honum til hugar að gefast upp í baráttunni fyrir 
það. 

Árni Friðriksson er lítill maður vexti, ekki sterk- 
ur á heilsu og dálítið fatlaður. Hann kól eitt sinn 
heima á íslandi og var þá nærri því orðinn úti, stór- 
skemdist á báðum fótum og hefir aldrei náð sér síðan. 
En þrátt fyrir það hefir naumast nokkur maður í hópi 
Vestur-íslendinga sýnt aðra eins elju og atorku, aðra 
eins sparsemi og sjálfsafneitun, annan eins dugnað og 
fyrirhyggju og hann. Enda átti það fyrir honum að 
liggja að komast fram úr flestum löndum sínum í efna- 
legu tilliti; og marga félagsbyrðina hefir hann borið 
sem öðrum mönnum hefði ofætlun verið. 

I sambandi við þessa fyrstu verslunarsögu íslend- 
inga í Winnipeg má geta þess, að þeir Jón Júlíus 
Jónsson frá Ákureyri og Árni Sigvaldason seldu 115 
sekki hveitimjöls í Nýja íslandi rétt eftir nýár 1878. 
Seldu þeir sekkinn á rúmlega 3 dali, meira og minna 
eftir gæðum. En stöðuga verzlun hafði enginn Winni- 
peg-íslendingur reynt að reka, áður Árni Friðriksson 
kom til sögunnar. 

15. ENN UM ATVINNU OG VINNUBRÖGÐ. 

Þegar fram, í sótti, var fjöldi af íslensku kvenfólki 
í vistum í Winnipeg. Kaupgjald fór nú hækkandi, 
eftir því sem þær lærðu málið og gátu leyst hússtörf 
vel og myndarlega af hendi. Fljótt fekk hver íslerjsk 
vinnukona 10 dali um mánuðinn. Ýmsar íslenskar 



63 


konur fóru að halda þvottahús og þótti það borga sig 
betur en vinna í vistum. Er sagt, aS Elin nokkur, 
kona Guölaugs Guömundssonar, en skilin viö hann, 
hafi verið ein hin fyrsta þeirra. Sigurbjörg nokkur 
Hannesdóttir var yfirmatreiðslukona á gistiskála og 
haföi 25 dali í kaup unr mánuðinn. Það var rnesta ó- 
grynni af peningum, sem íslenskt kvenfólk vann sér 
inn í Winnipeg fyrstu -árin. Enda voru þær bjarg- 
vættir foreldra sinna víös vegar um bygðirnar og unnu 
þeim miklu meira gagn oftast nær en synirnir. Sum- 
ir foreldrar kornu fyrst dálitlum efnum fyrir sig ineð 
fé þyí, er dætur þeirra sendu þeim heim úr vistum í 
Winnipeg. Vitaskuld gekk oft og tíðum æði-mikið fé 
fyrir hatta, kjóla og annað prjál, því fljótt fór íslenska 
kvenfólkið að hafa garnan af að ganga vel til fara, og 
var því það ekki láandi, þegar ekki var of-langt farið. 
En meðalhófið er vandratað í því sem öðru, og svo 
kann að hafa virst sem sumar hefðu fult í fangi með 
að vinna fyrir fötunum, hve hátt sem kaupgjaldið var. 
En margar voru íslensku stúlkurnar sparsamar og ráð- 
settar og fóru vel með sitt. Og enginn efi er á því, 
að rneira lögðu dæturnar á sig fyrir foreldra og frænd- 
ur og sýndu á þassurn fyrstu árum meira göfuglyndi 
og sjálfsafneitun en synirnir. 

En svo er þess að gæta, að rniklu örðugra var um 
þessar rnundir að fá atvinnu fyrir karlmenn en kven- 
fólk. Þess er getið í ,,Framfara“ 23. des. 1878, að 
nýlega hafi kornið maður ofan til Nýja íslands frá 
Winnipeg. Hafi hann sagt vinnuleysi mikið efra; 
hafi hann farið 12 mílur vestur í land frá Winnipeg 
og hvergi getað fengið vinnu. 3. des. það ár var járn- 
brautinni lokið til Winnipeg. 

Á vetrum var atvinna svo sem engin í Winnipeg 
fyrir karlmenn, sem ekki voru í vistum. Hið helsta 
var viðarsögun. Hún varð eins konar handverk gam- 
alla manna og hefir það haldist síðan. Mátti þá sjá 
margan aldraðan Islending ganga fram og aftur um 
stræti bæjarins með sög, saghest og exi, og vera nokk- 



64 

uð þreytulegan á svipinn. Hefir eitt af skáldum Vest- 
ur-íslendinga, Jóhann Magnús Bjarnason, ort út af 
því efni, 

Seint á vetri 1879 (22. feb.) stendur áminningar- 
grein í ,,Framfara“ frá ritstjóranum til íslendinga í 
Winnipeg. Er þar tekiö fram, aö nú sé fjöldi oröinn 
af íslensku fólki í Winnipeg. Sumt af því nemi þar 
staöar einungis skamma stund, en sumt búi þar aö 
staðaldri. En aö sá orðrómur sé nú farinn aö leggjast 
á, að margir eyöi þar tímanum í iöjuleysi og ómensku 
og séu jafnvel kendir viö ýmislegt slark, svo sem aö 
liggja tímum saman á drykkjuhúsum bæjarins. Þeir 
vinni ekki nema með höppum og glöppum, en eyöi 
því, sem þeir hafi unnið sér inn einn sprettinn, með 
því að hafast ekkert aö tímum saman á eftir. Þessu 
er einkum bent til hinna svo-nefndu skálabúa. Eru 
íslendingar í Winnipeg hvattir til aö bæta ráð sitt í 
þessu efni. Það er tekiö fram um leiö, að íslenskir 
unglingspiltar mundu geta fengið sér góðar stöður í 
búðum, ef þeirreyndu. Winnipeg muni eiga fyrir hönd- 
um að verða nokkuð stór bær og framtíð íslendinga 
þar ætti því að geta verið hin besta. 

Seinna koma mótmæli gegn þessum ummælum 
,,Framfara“ frá nokkurum skálabúum (23. maí). 
Segja þeir, aö íslendingar í Winnipeg sinni vinnu, 
þegar hana sé aö fá, og hafi ekki lagst í neina óreglu. 
Standa nöfn nokkurra þeirra undir mótmælum þessum 
og eru það alt myndarlegir menn, sem ekki munu hafa 
legiö á liöi sínu, né verið við nokkura óreglu kendir, 
og þótt sóma sínum hnekt með því að láta ummælum 
þessum ómótmælt. Sýnir ritstjórinn fram á, að bend- 
ing sín hafi gjörð verið í góðri meiningu, og nokkurt til- 
efni muni þó hafa veriö til hennar. Hefir það verið 
hér sem jafnan, að misjafn er sauður í mörgu fé. Menn 
hafa veitt aðgjörðaleysinu og óreglunni eftirtekt, af 
því slíkt átti ekki að eiga sér stað, ogí biligleymt hin- 
um mörgu, er með öllu móti reyndu að bjarga sér sem 
best Enda er bréf birt frá Winnipeg, sem færir sönn- 



r ’5 


ur á mál ritstjórans að nokkuru leyti, og er þar stað- 
hæft, að talsverð óregla eigi sér stað, einkum á húsi 
einu, er íslendingahús sé nefnt. Þar séu dansar og 
slarksamkomur oft á hverju kveldi og séu lögregluþjón- 
ar farnir að hafa auga á því. Þeir meðal íslendinga 
sjálfra í bænum, sem vandir voru að virðingu sinni og 
þjóðflokks síns, fóru líka fljótt að amast við þessu og 
hótuðu að kæra fyrir yfirvöldum, ef ekki væri ráðin 
bót á. 

Um þetta leyti var fjöldi af íslendingum til bæj- 
arins kominn og mjög hart um atvinnu fyrir karlmenn. 
Hélst þetta við alt sumarið (1879) og kom mjög hart 
niður á íslendingum, einkum skálabúum. Bættist 
það svo ofan á vandræði þeirra, að nú var þeim skipað 
að flytja burt af bökkunum við Rauðá, þar sem margir 
voru lengi búnir að hafast við. Þetta vinnuleysi hélst 
enn um langan tíma og varð mjög tilfinnanlegt. Vet- 
urinn 1879—80 var frostavetur mikill, svo meiri eldi- 
við var eytt en vanalega. Var það vatn á mylnu sög- 
unarkarlanna, sem þá höfðu dálítið meira að gjöra. 

Nokkur umbrot eru um þessar mundir með ís- 
lendingum í Winnipeg með að flytja burt úr bænum 
og gjörast bændur úti á landi. Brottfararhugur var 
mikill með mönnum um þetta leyti í Nýja íslandi eins 
og kunnugt er. Fjöldi þeirra, er þar höfðu numið 
land, fluttu suður til Norður-Dakota. Fóru þeir ávalt 
um í Winnipeg á leið sinni suður og má nærrigeta, að 
það hafi sett hugi manna í hreyfing. Enda misti 
Winnipeg nokkura af bestu mönnum sfnum suður fyrir 
landamærin um þessar mundir. Þess er getið, að 
Árni Sigvaldason hafi flutt suður til Minnesota og num- 
ið land þar. Jón Þórðarson fór suður til Petnbina og 
nam þar land. Jafnvel Árni Friðriksson finnur sig 
til þess knúðan að leita burt úr bæ'num og fara suður. 

Veturinn 1880 fóru tveir íslendingar frá Winni- 
peg alla leið vestur fyrir bæinn Portage la Prairic í 
Man.,til að skoða land,og létu þeir mikið af landkost- 
um þar vestur frá. Þar kváðu þeir mega fá bæði skóg 



(6 


og sléttlendi eins og maöur vildi, enda er þar einmuna 
land, sem betur hefði veriö, aö íslendingar heföu bor- 
ið giftu til að ná í. 

l6. ÍSLENSKA ])JÓÐFÉLAGIÐ. 

Þaö er að segja af íslendingafélagi því, sem vér 
höfum áður um getið, að það breytir nafni haustið 
1878 og nefnir sig nú ,,Hið íslenska þjóðfélag í Ame- 
ríku“. Nafnið er nokkuð einkennilegt og kann marga 
að furða á, hvers vegna menn hafi fundið ástæðu til 
að breyta því. En eflaust hafa menn haft í huga að 
nefna félagið The Icelandic National Soeiety , þegar 
þess væri minst við enska menn eða í enskum blöðurn 
og fundist það eitthvað myndarlegra, en að eins 
Icclandic Society. 

Á fundi, sem haldinn var í okt. 1878, komu fé- 
lagsmenn sér saman um, að verja sjóðisínum, sem þá 
var um 30 dalir, til styrktar prentfélagi Nýja íslands. 
Keypti félagið þrjú hlutabréf í því. Þar að auk keypti 
Jóhanna Skaftadóttir eitt hlutabréf. Prentfélags- 
stjórnin er mjög þakklát fyrir styrk þenna og þakkar 
þeim alúðlega í blaðinu Framfara. Hún vonar, að 
félaginu verði tvöfaldur styrkur að þessu ,,heiðarlega 
verki landa vórra í Winnipeg, þannig að eftirdæmi 
það, sem þeir hafi gefið, verði fleiri löndum í Ameríku 
til hvatningar að styrkja prentfélag Nýja Islands með 
þvf að kaupa hlutaþréf. ‘ ‘ 

Kjörfundur var haldinn í félaginu í nóvember- 
mánuði 1878. Var þá til forseta kosinn Jón Júlfus 
Jónsson frá Akureyri og mun hans síðar getið verða. 
Hann var þá ungur rnaður. En til skrifara var kos- 
inn Bjarni Guðmundsson Dalsted og til féhirðis Helgi 
Jónsson, sem síðar varð ritstjóri Leífs , ættaður úr 
Skriðdal á íslandi. Á gamlárskveld var hlutavelta 
haldin og græddust félaginu liðugir 16 dalir á henni. 
Á fundi, sem haldinn var 20. janúar 1879 tókst félagið 
enn á hendur að halda uppi húslestrum á sunnudögum 
og' sjá um húsnæði, til þess halda megi guðsþjónustur 



67 


á hæíilegum stað, þegar prestar séu á íerðum. Einnig 
var á fundi þessum samþykt, að kaupa nokkuð af 
íslenskum sálmabókum og blaðið Isafold. 

Ekki er það fullkomlega ljóst, hvort íslenska 
þjóðfélagið hefir þótst taka í arf eftir íslendingafélagið 
að sjá um, að sunnudagsskóli væri haldinn. Ef til vill 
hefir það álitið, að söfnuðurinn, sem myndaður hafði 
verið, ætti að sjá utn hann. En rnjög kvörtuðu rnenn 
yfir því urn áramótin 1879—80, að helst liti út fyrir, 
að hann legðist niður. Tvær kenslukonurnar voru þá 
að fara. Jóhanna Skaftadóttir, sem látin er fyrir 
nokkuru fór suðúr til Pembina County, en Helga Þor- 
steinsdóttir var nú orðin gift kona. Andrea Fischer 
gekk að eiga Gunnar Einarsson. Hann hafði verið 
einn af stólpum íslendingafélagsins og forseti þess um 
tíma og átt góðan þátt í félagsmálum yfirleitt. Hann 
var einn helsti og myndarlegasti íslendingurinn í 
Winnipeg um þessar mundir, en hafði mist fyrri konu 
sína, og var nú að stríða fyrir kornungum börnum, sem 
seinni kona hans tók nú að sér. Sáu menn þá líka 
frarn á það, að hún mundi ekki lengi geta veitt sunnu- 
dagsskólanum forstöðu, hve fegin sem hún vildi, enda 
varð líka sú raunin á. Tóku menn sér þetta nærri, 
því allar þessar konur, og Andrea Fischer ekki síst, 
höfðu getið sér besta orðstýr fyrir þetta kærleiksstarf 
sitt, sem þær höfðu á hendi öldungis umbunarlaust. 
Sáu menn, hve rnikill missir þetta var fyrir íslensku 
börnin í Winnipeg, sem alla vega voru í hættu fyrir 
að verða tyrir óheppilegum áhrifum úr ýmsum áttum. 

17. GUFUPÁTSKAUPIN. 

Af eðlilegum ástæðum var sjaldan í stórræði ráð- 
ist af hálfu íslendinga um þessar mundir. Bæði kann 
þá nú að hafa brostið áræði og þekkingu til þess. En 
einkum brast þá það, er mest er urn vert í því sam- 
bandi. Auðlegðin var enn þá næsta lítil í garði þeirra, 
og þeir þóttust góðir, sem nokkurn veginn nóg höfðu 
bæði í sig og á. 



68 


Þaö þóttii því nýjungar miklar, þegar þa'ö barst 
út, að tveir íslendingar heföu sekir gjörst um þau 
stórræSi aö kaupa heilan gufubát, og aS sá gufubátur 
hefði ekki minna kostaS en 4,000 dali ; átti sú geysi- 
upphæS aS gjaldast á einum fjórum árum. íslending- 
arnir, sem í þetta stórræöi réSust, voru þeir Sigtryggur 
Jónasson og FriSjón FriSriksson, bróSir Arna, sem 
veriS hafði kaupmaSur á Gimli í Nýja Islandi síSan sú 
nýlenda var stofnuS. Kaup þessi munu hafa gjörst 
haustið 1879. En ekki er samt sagt frá þeim í 
,,Framfara“ fyrr en 24. janúar 1880. Gufubáturinn 
hét Victoria og hafSi veriS hafSuríförum á Winnipeg- 
vatni og Rauðá æði-lengi; ætluðu þeir félagar nú aS 
nota hann til flutninga framvegis. 

En þar sem þeir félagar ætluSu aSallega aS nota 
bátinn til trjáviðarflutninga, urðu þeir aS láta gjöra 
barða tvo allmikla, er hlaSa mætti timbrinu á, og 
kostuSu þeir ekki minna en 2,500 dali. Fóru þeir þá 
í liSsbón til Árna FriSrikssonar og báðu hann nú aS 
hlaupa undir bagga og leggja nú fram fé nokkurt upp 
í baröana. Árni kvaSst ekki hafa mikiS aflögu urn 
þær mundir, því hann haföi fult í fangi meS smáversl- 
un þá, er hann hafði byrjað, en langaöi þó til aS sýna 
einhvern lit á því aö hjálpa þeim félögum. Einn góS- 
an veöurdag verSur honum reikað inn á skrifstofu kaup- 
sýslumanns eins, sem honum var aS nokkuru kunnur, 
og hann haföi átt nokkur skifti við. Honum er þar 
vel tekiS og maöurinn spyr hann að í hálfgerðri gletni, 
hvort þaö sé nokkuð, sem hann geti fyrir hann gjört í 
dag. Já, Árni heldur þaö. Hann geti lánaö sér 250 
dali, ef honum sýnist. Maðurinn glotti við tönn og 
spyr, hvað hann ætli sér með féð. Árni segir honum 
af bátskaupunum. Maðurinn yfirheyrir hann dálitla 
stund, til aö komast eftir, hvort hann eða þeir félagar 
muni hafa nokkurt vit á aö halda úti slíkum bát. Og 
þegar Árni hefir gjört honum nokkura grein fyrir fyrir- 
ætlunum þeirra og reynslu, sest maðurinn þegjandj 
niður, skrifar út ávísun á banka fyrir 250 dölum og. 



fær Arna. Segist Arni aldrei hafa furðaS sig meir á 
nokkuru, því honum kom ekki til hugar, aö maðurinn 
mundi gjöra þetta, þótt hann í hálf-gamni væri svo 
djarfur aö kald-hamra þetta við hann. Sjálfur var 
maður þessi fremur fátækur, þó nú sé hann auðugur 
orðinn, og átti fult í fangi með það, sem hann var að 
brjótast í. Sfðar varð hann borgarstjóri í Winni- 
peg,og sat þá Arni í öldungaráði bæjarins með honum. 
Um sumarið gat Árni borgað honum lánið, og þóttist 
þá góður. 

Victoria var lítill bátur, en með honum fór fjöldi 
íslendinga milli Nýja íslands og Winnipeg. Það var 
eins konar viðburður í Winnipeg, þegar Victoria 
kom frá Nýja íslandi, því þá áttu menn von á vinum 
og kunningjum og fréttum og sendingum. Það var 
líkast þvf, er póstskipið kemur frá íslandi til Kaup- 
mannahafnar. 

1 8. MORMÓNAR. 

Sumarið 1879 voru íslenskir Mórmónatrúboðar á 
feröinni og fóru með æsingar miklar bæði niðri í Nýjá 
íslandi og í Winnipeg. Þetta sumar hefir ,,Fram- 
fari“ greinar meðferðis um Mormónavilluna. Var þá 
af einhverjum í Winnipeg skorað á síra Jón Bjarna- 
son að taka til máls opinberlega gegn þeim. En hann 
álítur enga ástæðu til þess, og segist ekki gjöra það, 
nema kristileg hyggindi bjóði sér það. Ekki var 
laust við, að til væru þeir í Winnipeg, sem íremur 
hölluðust að kenningu þeirra, þó ekki yrði þeim mikið 
ágengt. En segja má það Winnipeg-íslendingum til 
lofs, að þeir veittu ybrleitt villikenning þeirra öfiuga 
mótspyrnu, svo þeir urðu frá að hverfa við svo-búið. 
í Nýja íslandi tóku menn sig saman um að leyfa þeim 
ekki að prédika í húsum sínum og hlýða ekki á rugl 
þeirra. Voru þar samtök um þetta bæði í söfnuðum 
síra Jóns Bjarnasonar og síra Páls Þorlákssonar, og í 
Winnipeg var þeim hálfgerður aðsúgur gjör, svo þeir 
fengu ekki haldjst við og engu til leiðar komið. Auk 



7 ° 

þess, sem Winnipeg-íslendingum var ant um að aftra 
löndum sínum frá að lenda út í slíka villu, vissu þeir, 
að það mundi öllum þjóðflokki vorum til hinnar mestn 
hneisu í augum innlendra manna, ef það kæmist upp 
um þá, að Mormónavillan hefði marga áhangendur 
meðal þeirra. 

19. SKEMTANIR. 

Snemma var fjörugt með íslendingum í Winni- 
peg, eins og bent hefir verið á hér að framan. Lítil 
tækifæri og fá höfðu menn samt til að stofna til nokk- 
urra almennra skemtana fyrstu árin. Helsta skemt- 
anin og besta voru fundahöldin og ræðurnar, sem þeim 
voru samfara. Snemma mun unga fólkið hafa farið 
að ,,létta sér upp“, eins og það var kallað, þegar það 
kom saman. En mjög óvíða var nokkurt húsrúm til 
þess, þar sem íslendingar bjuggu, því alls staðar var 
þröngt. Enda fóru dansarnir vaxandi eftir því sem 
húsakynni urðu dálítið rýmri, og voru menn þó ekki 
s.érlega vandir að. En það var ekki fyrr en nokkuru 
seinna, að menn fóru að ,,skvetta sér upp“ til muna, 
enda vildi það þá keyra nokkuð fram úr hófi. 

Fyrsta almenna skemtunin, setn sögur fara af, að 
íslendingar hafi stofnað til í Winnipeg, var ofurlítill 
sjónleikur, sem leikinn var á íslendingafélagshúsi í 
janúar 1880. Það var leikurinn ,,Sigríður Eyjafjarð- 
arsól“ eftir Ara Jónsson á Þverá í Eyjafirði. Aðal- 
leikendurnir voru Magnús Pálsson, sem tim þetta leyti 
var fyrir flestum ungum mönnum með Islendingum í 
Winnipeg og manna mest hafði áhrif á félagslíf þeirra, 
og Aldís heitin Laxdal, ekkja Gríms bókbindara Lax- 
dal á Akureyri. Flestir Islendingar, sem þess áttu 
nokkurn kost, munu hafa komið að sjá leikinn. Og 
meðal áhorfendanna voru þau síra Jón Bjarnason og 
kona hans, sem þá voru stödd í Winnipeg, eins og 
áður segir. Þótti fiestum skemtunin ágæt. Því þó 
útbúningur og húsrúrn muni hafa verið fremur í fátæk- 
gra lagi, þóttust menn þó verða varir við heilmiklg 



7 r 


leikendahæfileika. Sá; sem þetta ritar, hefir oft’heyrt' 
fólk, er naut þessarar fyrstu skemtunar á almennri 
samkomu íslendinga í Winnipeg, taka til þess, hvaö 
vel þeir hafi skemt sér. 

En um eina skenrtun veröunr vér að geta, er ís- 
lendingar í Winnipeg höfðu allmikið um hönd fyrstu 
árin. Það var býsna títt með þeim að koma saman 
og æfa sig í söng. Fyrir því gekst ungur tnaður frá 
Akureyri, Jón Júlíus Jónsson, er áður hefirgetið verið. 
Þegar hann var að vaxa upp á Akureyri, var þar mikil 
rækt lögð við söng. Gekst fyrir því danskur kaup- 
mvður, Steincke að nafni. Þá hafði Jón Júlíus lært 
að syngja, enda hafði hann lagleg hljóð og lipur. Nú 
kom þetta sér í góðar þarfir. Hann safnaði þeinr 
saman, er eitthvað gátu sungið, og kendi þeim fiest 
algeng íslensk sönglög og sálmalög líka. Mun Þor- 
steinn heitinn organisti Einarsson, bróðir Sigfúsar 
málara Einarssonar, sem nú er í Winnipeg, hafa stutt 
hann, og þeir hjálpast að. Var að þessu besta skemt- 
un og ekki unt að verja tómstundum til annars betra. 

20. YFIRLIT. 

Hér að framan hefir nú verið bent á helstu atrið- 
in í sambandi við fyrstu fimm frumbýlingsár íslend- 
inga í bænum Winnipeg (1875—1880). Eengra eruni 
vér enn ekki komnir. Þessi fyrstu ár voru eðlilega 
erviðustu árin, ekki síst vegna þess, að þá var atvinna 
lítil og deyfð og drungi ytír viöskiftalífi landsins. Og 
frá þeim árum er f rauninni lang-minst sögulegt að 
segja. 

En að þessunr fyrstu fimm árurn liðnum hefst nýtt 
tímabil í sögu Winnibeg-bæjar og fylkisins Manitoba. 
Og um leið hefst líka nýtt tímabil í sögu íslensku inn- 
fiytjendanna, sem tekið höfðu sér bólfestu þar. Alt í 
einu rís viðskiftalífið úr dvala og þeir, sem enga trú 
voru farnir að hafa á landinu, rakna úr rotinu og verða 
varir við einlægar auðsuppsprettur alt í kring urn sig. 
Um leið fer hagur Islendinga að rísa r ið, Þcir ern 



nú margir búnir aö læra máliS og eru farnir ab skilja 
gang viSskiftalífsins nokkurn Veginn. Þeir fara nú a 5 
lyfta höfSinu upp eins og aðrir og leitast viS aS koma 
fótum fyrir sig. GróSahyggja landsins fer nú aS 
snerta þá. Þá fer aS langa til aS sitja ekki hjá alveg 
aSgjörSalausir, þegar svnir landsins sópa auðlegSinni 
ofan í vasa sína. 

En um þetta tímabil fáum vér ekki talaö þessu 
sinni, né heldur- um þaS, hvernig þeir oftóku sig á 
fyrsta sprettinum, urðir þá daufir og varasamir um 
stund, en færSust í aukana aftur, er þeir skildu, aö 'sá 
gróSinn er bestur og affarasælastur, er smám saman 
kemur upp í hendur manns sem endurgjald fyrir unniS 
starf og þreytuna og svitadropana, er því fylgir. 
EfniS er hiS skemtilegasta og hugnæmasta, ef vel væri 
meS fariS. En hér skal nú staðar numiS aS sinni. 

ÞaS hefir verið leitast viö hér aS framan að 
bregða upp nokkurn veginn glöggri mynd af lífinu, sem 
menn lifðu fyrstu árin eftir að íslendingar komu 
til Winnipeg. Það hefir veriS reynt að láta þá mynd 
vera eins sanna og föng eru til. En þar sem þetta er 
fyrsta tilraunin, má búast viS, aS ýmislegt sé miður 
en skyldi, því þetta er ekki vandalaust ætlunarverk, 
þó lítið kunni aS virðast í það spunnið. Þeir, sem 
betur kunna með aö fara, get? þá síöar aukiö 
þaS og lagfært, sem hér hefir byrjaS veriS. 
En enginn má ætla, að hér hafi nokkuru atriSi 
viljandi verið haggaS. Sé eitthvaö ofsagt eða van- 
talið, er þaö einungis vegna þess, aö höfundurinn 
hefir ekki betur vitaS, enda erviöara viöfangs fyrir 
hann en margan annan, þar sem hann var hér ekki 
sjálfur og hvergi í hópi Islendinga um þessar mundir. 

ÞaS er eigi unt að segja sögu hvers einstaks 
manns, enda yrðu það eintómar sundurlausar æfisög- 
ur, en engin heild. Á þann hátt er enginn þáttur 
mannkynssögunnar nokkurn tíma ritaður. ÞaS er 
líka þýðingarlítiS að telja upp ákaflega mörg manna- 
nöfn, því á þeim er lítiS aS græSa, og ávalt verða ein- 



hverir út undan. Þaö gæti verið fróðiegt út aí fyrir 
sig að eignast sérstaka skrá yfir íslenska landnáms- 
menn í Vesturheimi, ef til hennar væri vandað. 
En það er efunarmál, hvort það sé nú vinnandi verk, 
nema helst úti á landsbvgðinni, þar sem menn enn þá 
muna nokkurn veginn rétt um alla, er búið hafa á 
hverri einstakri jörð, frá því land var numið í fyrstu. 
Slíka upptalning þeirra íslendinga, sem átt hafa heima 
um lengri eða skemmri tíma í Winnipeg-bæ,mundi nú 
alls ómögulegt að gjöra. Því sífeldur flutningsstraum- 
ur hefir átt sér stað bæði fram og aftur, inn í bæinn og 
út úr honum, eftir langa dvöl eða skamma, svo nú 
vrði naumast unt að vita um einn tíunda hluta þess 
fólks, sem einhvern tíma kann að hafa talið heimili 
sitt þar. Enginn mætti því láta sér til hugar koma aö 
lá það, þó engin tilraun sé hér gjörð í þá átt. En ef 
einhver finnur sig til þess knúðan, ætti hann að reyna 
að rita sögu eftir þeirri aðferð og vita, hvernig honum 
tækist það. 

A hinn bóginn er það rétt og sjálfsagt að geta 
þeirra manna til sögunnar, sem að einhverju leyti 
hafa látið meira til sín taka en aðrir, eða fyrir ein- 
hverra hluta sakir borið höfuðið hærra en almenning- 
ur og haft meiri áhrif á rás viöburðanna en alment 
gjörist. 

Saga Vestur-íslendinga er að einu leytinu mjög 
eftirtektaverð. Hún er saga þess, hvernig dálítið 
brot hinnar afskektustu og aðgjörðaminstu Norðurálfu- 
þjóðar dregst inn á landamæri hinnar kappgjörnustu 
og stórstígustu framfaraþjóðar heimsins. Óg um leið 
er þetta brot lítillar og umkomulausrar smáþjóöar 
komið inn í samkepnina við þá þjóð, sem mestan 
dugnað hefir sýnt í því, að leggja jörðina undir sig og 
færa sér auðæfi hennar í nyt. Útléndingar þessir koma 
allslausir, —öreigar svo miklir, að þeir hafa ekkert til. 
næsta máls, — svo fákænir, að þeir kunna nálega ekk- 
ert verk að vinna, eða nokkurt orð að mæla á tungu 
landsins. Ivring um þá er fult af fólki, sem að öllu 



74 


leyti stendur margíalt betur ab vígi, og vanist hefir frá 
barnsbeini öllu því, er hinir veröa nú að temja sér í 
fyrsta sinni. 

Þaö er eftirtektavert, hvernig þessi barátta geng- 
ur. Ef hún hefSi svo illa gengiS, aS íslendingar 
heföu orSiö algjörlega undir í hinum nýju heimkynn- 
um, látiö aöra hrifsa brauöiö frá munninum á sér og 
oltiö.út af í dáðleysi og ómensku, heföu þær ófarir verið 
eins konar ömurlegur spádómur um ókomin örlög þess 
meirahluta þjóðarinnar, sem enn er að heyja ,,heimsins 
langa stríð“ á sögu-hólmanum forna. Hún er þar í 
sömu samkepnisbaráttunni, þótt þess verði ekki eins 
mikið vart, og dregst meö hverju árinu lengra og 
lengra út f þá straumhöröu hringiðu. Ef allir þeir, 
sem til Vesturheims fluttust í þeirn tilgangi að ryðja 
sér þar braut, hefðu þegar sokkið og alls enga sögu 
eignast, rnundi það ekki hafa verið frernur raunalegur 
spádómur um þaö, aö þjóö vor í heild sinni gæti ekki 
átt sérlega glæsilega framtíö fyrir höndum ? 

Þó engin mikil afreksverk hafi enn af íslending- 
um f Vesturheimi unnin veriö, og alls ekki sé yfir 
neinu aö goi'ta, enda sómir það sér ávalt illa, er 
naumast unt annað að segja, en að saga þeirra, þó 
stutt sé, tali fremur um lífsmagn þjóðar vorrar en hið 
gagnstæða. Hún virðist færa fram ómótmælanlegar 
sannanir fyrir því, að töluverður málmur sé enn eftir 
í þjóðinni.og ekki svo lítið af dugnaði, bæði andlegum 
og líkamlegum, til að bjarga skútunni, þó komið sé í 
krappan sjó. Á þeim tímum, sem nú eru yfir þjóð 
vora að líða, þarf hún einskis framar, en að talaður sé 
í hana kjarkur og dugur, til aö sækja betur fram og 
bíta betur bein fyrir sig í baráttunni fyrir tilverunni, 
heldur en henni hefir enn þá tekist. 

Meö hverju móti er best unt að g'jöra þetta ? 
Auövitaö má gjöra þaö á ýmsan hátt, en að vorri 
hyggju þó ekki síst með því að segja sögu Vestur- 
Islendinga, eins og hún hefir gjörst þenna síðasta ald- 
arfjóröung. Því hún sýnir oss, hvað menn og konur, 



75 


af íslensku bergi brotin, geta þó haldiö í við aðra, ef 
þeir fá sig til að taka á af öllu afli. Hún sýnir oss, 
að aldrei hafa íslendingar lagt eins mikið á sig og 
gengið eins nærri kröftum sínum. En hún sýnir um 
leið, að með þessu móti hafa heilir hópar þeirra náð 
því að standa jafnfætis keppinautum sínum í þeirra 
eigin landi. Og hún sýnir að síðustu, hve miklu meira 
mætti til leiðar koma á ættjörðu vorri ef sami áhug- 
inn vaknaði til að bjarga sér, sömu átökunum væri 
beitt til að rífa sig upp úr forinni, sama viðleitnin 
höfð, til að læra af öðrum og mannast í smáu og stóru. 

Þess vegna er hugmyndin sú, að leitast við í 
framhaldi sögu þessarar, að benda á helstu atriðin í 
baráttu íslendinga í Vesturheimi á meöan þeir eru að 
koma fótum fyrir sig. Það verður bent á einstaka 
menn, sem að einhverju leyti hafa skarað fram úr í 
þeirri baráttu. Saga þeirra verður í rauninni saga 
ótal annarra. Hún verðureins konar skuggsjá, er vér 
sjáum í baráttu fjöldans. I þeim kafla um sögu ís- 
lensku nýlendunnar í Winnipeg-bæ, sem nú er verið 
að rita, verða þeir menn nefndir til sögunnar, sem að 
einhverju leyti hafa þar borið höfuðið hærra, en aðrir 
landar þeirra. Báðar hliðar lífsins verður leitast við 
að sýna, eins óvilhalt og þeim er unt, sem á pennan- 
um heldur. 

Það kann að verða sagt af ýmsum, að hver til- 
raun til að rita sögu svo nærri sögutímanum hljóti að 
mishepnast. Langir tímar verði að líða, áður en sú 
útsýn myndist, að fella megi réttláta dóma um það, 
sem fram hefir farið. Ekki skal hér á móti þessu 
borið, enda ætlum vér að láta lesandann fella hvern 
þann dóm, er honum kann að finnast ástæða til um 
það, sem sagt er. Staðhöfnin sjálf er ávalt áreiðan- 
legasta sagan. Dómar manna urn hana geta breytst 
og verið á ýmsum rökum bygðir, jafnvel þó langt sé 
um liðið. En til er þó það svæði sögunnar, er nefnist 
saga vorra eigin tíma, saga viðburðanna, sem eru að 
gjörast fyrir augum vorum. Og það er ekki álitið 



;6 


einskis vert að gjöra sér grein fyrir þeirri sögu og rita 
hana, svo hún verði öðrum mönnum skiljanleg. Skal 
hér að eins með einu orði bent á hið fræga söguverk 
eftir Justin McCarthy , er hann nefnir History of onr 
own Tivies , ritverk, sem ágætt þykir í sinni röð í bók- 
mentu'm. heimsins. Skyldi það því enginn óhæfu telja, 
þótt einhvern langi til að gjöra sér grein fyrir þeim 
atburðum, er gjörst hafa fyrir augum hans, um leið og 
hans eigin æfisaga. 

Einkum hlýtur þetta að hafa dálitla þýðingu, ef 
þess er gætt, að útflutningar þeir, sem hófust frá 
íslandi til Vesturheims fyrir fjórðungi aldar, eru ef til 
vill eitt þýðingarmesta atriðið í sögu þjóðar vorrar á 
seinni öldum. Það er þá ekki einskis vert að fá sanna 
sögu af því, hvernig því broti þjóðarinnar gengur, 
sem leggur af stað út í heiminn, eins og kotungssonur- 
inn í æfintýrinu til að ná í kóngsdóttirina og kóngs- 
ríkið um leið. 



Tveir látnir landnámsmenn 


BjOrn Jónsson. 

Fyrir bænarstað útgefandans að almanaki þessu vil eg leitast við 
að rita fáar línar um föður minn heitinn,og leitast skal eg við að skýra 
frá jafn-hlutdrægnislaust eins og þó óviðkomandi maður ætti hlut að 
máli. 

Björn Jónsson var fædd- 
nr í Krossdal í Keldnhverfi 
í Þingeyjarsvslu á Islandi 
2. október iSjq. Foreldr- 
ar hans voru jón hrepp- 
stjóri Kristjánsson og Guð- 
ný Sveinsdóttir. Albróðir 
Björns var Kristján skáld 
Jónsson, og voru þau börn 
ekki fleiri nema eittstúlku- 
barn, er dó í æsktt. Þá er 
Björn var á áttunda ári.en 
Kristján á fimta.mistu þeir 
föður sinn. Lentu þeir því 
snemma til vandalausra og 
ólust upp við ervið æfikjör. 

Björn var í vinnumensku 
á ýmsum bæjum í Keldu- 
hverfi þar til árið 1860 að 
hann kvæntist Þorbjörgu 
Björnsdóttur frá Meiða- 
völlum og reisti bú á Vest- 
aralandi í Axarfirði. Bjuggu þau hjón siðar nokkur ár bæði á Aust- 
aralandi í Axarfirði og Byrgi í Kelduhverfi og svo tíu ár á Ási í Keldu- 
hverfi. Þaðan fluttu þau árið 1870 til Vesturheims og voru í hópi 
hinna mörgu landnema, er það ár komu til Nýja íslands. Bláfátæk, 



BJÖRN JÓNSSON. 




sjúk og hrakin lentu þau seint í júlínaánuði, eftir langa ferð og rnarg- 
faldar hörmungar, þar sem nú er þorpið Gimli f Nýja fslandi. Á 
opnum „flatbát" hafði Björn, eins og aðrir, hrakíst með tjölskyldu 
sína niður Rauðá og norður Winnipeg-vatn. Mesta illveður mætti 
þeim á vatninu og bjargarlaust var á bátnum. Þar lét eitt barnið 
lítið; og er loks kom á áfangastaðinn, var að bera úr bátnum dauð og 
dauðvona börn. Náttmyrkur og rigning var fyrir á hinni eyðilegu 
strönd. Björn komst með fjölskyldu sína strax um kveldið í lítinn 
bjálkakofa, er átti Magnús Stefánsson frændi hans, einhleypur maður, 
sem til Nýja Islands hafði komið árinu áður. Þar var hafst við um 
nóttina. Um morguninn voru engin matvæli til, en fólkið hungrað. 
Fór nú Björn að leita fyrir sér. Þess skal getið, að aleiga hans var 
50 cents. Gengur hann nú suður eftir fjörunni og sér þá mann koma 
að landi með bát hlaðinn fiski. Biður hann manninn selja sér einn 
fisk. Það var íslenskur maður, kominn haustinu áður. Maðurinn 
gerir honum falan einn smáfisk á 35 cents. Björn fann, að maðurinn 
vildi hagnýta sér neyð hans með verðið á fiskinum. Rann honum í 
skap og hann gekk burt. En er hann mintist sultar fólksins í kofan- 
um, sá hann það eitt ráð að láta undan. Sneri hann því að vörmu 
spori aftur til fiskimannsins til að kaupa smáfiskinn, og heyrði eg 
föður minn segja, að það hafi verið einhver sín þyngstu spor. Annan 
mann hitti hann og keypti af honum eitt brauð og gaf fyrir tóbaks- 
plötu, er hann átti. — Eg hefi skýrt frá þessu svo nákvæmlega til að 
sýna kjör nýbyggjanna fyrir 26 árum. 

Eftir þetta fyrsta stríð rættist vel fram úr. Björn fékk atvinnu 
strax um haustið við útbýting vöru þeirrar, er Canada-stjórn sendi í 
bygðina og Mr. John Taylor hafði umboð yfir. I Nýja Islandi var 
Björn í hálft fimta ár. Um veturinn 1877 var komið á hinni fyrstu 
stjórnarskipun í Nýja Islandi. Var nýlendunni skift niður í fjórar 
bygðir og kosinn bygðarstjóri fyrir hverja bygð. Var Björn Jónsson 
valinn bygðarstjóri fyrir Víðinesbygð, og hélt hann því embætti meðan 
hann var þar og bar nafnið lengi þar eftir. 

I marsmánuði 1881 flutti Björn alfarinn úr Nýja Islandi og nam 
laud hið sama vor í Argyle-bygð í Manitoba. Var hann einn af hin- 
um fyrstu að byggja þá nýlendu. Eitt ár dvaldi hann þó í Winnipeg 
áður en hann flutti til Argyle. I Argyle bjó hann 20 ár og átti rmkinn 
þátt í öllum málum þeirrar bygðar, þoldi þar alla örðugleika nýbyggj- 
ans á fyrstu árum, og fékk svo einnig að njóta hinnar miklu farsældar, 
er sú auðuga bygð hefir látíð íbúum sínum í té. 

f fyrra sumar (júní 1901) lagði Björn Jónsson á stáð í kynnisför 
til fslands. Hann var árlangt burtu. Kom heirn aftur til Argyie 14 



79 


júní síðastl., og andaðist þrem dögum síðar, aðfaranótt ítí. júní 1902. 
Ekkja hans og þrjú börn eru í Argyle, einn senur er í N. Dakota og 
annar f Minnesota. 

Birni Jónssyni hefir séra Jón Bjarnason lýst á þennan hátt: — 
,,Hann var tígulegur maður, hár vexti, svipmikill, góðmannlegur, 
með örum tilfinningum og frábærlega hvössum skilningi og dóm- 
greind, og með brennandi áhuga fyrir velferðarmálum almennings, 
allra manna skemtilegastur í viðræðu. AUir þessir eiginleikar gerðu 
hann að sjálfsögðum ,bygðarstjóra‘, leiðtoga, höfðingja, hvar sem 
hann átti heima. Sterkur flokksmaður var hann ávalt, en jafnan 
skipaði hann sér þar í flokk, er best gengdi, og sökum vitsmuna sinna 
og sanngirni gætti hann æfinlega hófs í flokksbaráttunni. Kirkju 
vora studdi hann af öllum mætti, og eins og skynsemi hans fór sívax- 
andi alt til dauðadags, svo varð hann og með ári hverju æ betur og 

betur kristinn maður.".,Eg hefi lengi um hann hugsað með 

lotning og ást eins og sannkallaðan ,patríarka‘ í leikmannahópi 
Vestur-Islendinga.“— ,,Sam.“ 17, 5. 

Tvent er það, er mér einkurn fanst auðkenna sálarlíf föður míns 
sál. Það var hugmynda-auðlegð og karlmenska. Vegna þess, hve rík 
af hugmyndum sálin var, var hann sérlega skáldlega hugsandi, 
hafði líka frábæra skáldskapar smekkvísi og orkti sjálfur ekki all-lítið, 
þó sjaldan birti hann skáldskap sinn. Og vegna þess, hvíh'kt andlegt 
karlmenni hann var, leituðu menn til hans þráfaldlega í neyð og 
vanda ; hann var svo sterkur og stiltur. En þó held eg að eitt enn 
hafi einkent hann mest. og það var hans djúpa, heilaga lotning fyrir 
guði. Hana hefi eg hjá engum manni þekt á hærra stigi. 

Minneota, Minn., 17. október 1902. 

«. n. j. 


Arni Sigvaldason. 

Arni Sigvaldason var fæddur á Búastöðum í Vopnafirði 12. maí 
1847. Faðir hans var Sigvaldi Jónsson, er enn lifir og er til heimilis 
hjá tengdadóttur sinni í Minnesota. Móðir Arna var Arnfríður Jóns- 
dóttir. Hún dó árið 1860. Árni ólst upp í föðurgarði og á Hofi í 
Vopnafirði hjá Halldóri prófasti Jónssyni: Þegar á unga aldri þótti 
hann bera af jafnöldrum sínum að vitsmunum og framtakssemi. 
Ungur og einn síns liðs lagði hann af stað til Ameríku árið 1873 og 
var einn með allra fyrstu vesturförum. Fyrst eftir að hann kom til 




Só 



þessa lands var hann í borginni Milwaukee og vann daglaunavinnu; 
en sökum þess, hve vel hann var að sér, komst hann flestum nýkomn- 
um útlendingum betur áfram. Er hann hafði innunnið sér nokkurt 

fé, hélt hann til Madison, 
Wis., og kom sér þar í 
skóla Norðmanna. Kynt- 
ist hann þar ýmsum merk- 
um mönnum þess þjóð- 
flokks, t. d. próf. Rasmus 
B. Anderson. Um þíer 
mundir stóð trúarbragða- 
stríð Norðmanna sem 
hæst, og við þennan skóla 
var áhugi mikill fyrir trú- 
málum. Mun það hafa 
haft hin mestu áhrif á 
Arna sál. alla æfi, og ef til 
vill átt þátt í því, að hann 
lagði alla daga upp frá því 
kappsamlega rækt við trú- 
arbrögðin. Engan íslensk- 
an leikmann hefi eg þekt, 
sem fullkomnari þekkingu 
hafi haft á trúfræði en Árni, 
né fastar hélt við hreinan 
lærdóm lúterskra fræða. 
Kringumstæðurnar leyfðu Arna þó ekki að halda til lengdar áfrant 
náminu í Madison. Þaðan fór hann til Nýja Islands og dvaldi þar og í 
Winnipeg rúmlega árlangt. Vorið 1878 kom hann til Minnesota ognam 
land í Lincoln County. Var hanu einhver fyrsti landnemi í þeirri 
bygð. I júnímánuði sama ár kvæntist hann Guðnýju Aradóttur, ætt- 
aðri frá Hringveri í Þingeyjarsýslu. Þau hjón eignuðust átta börn, 
og lifa sjö þeirra, en eitt mistu þau ungt. 


ARNI SIGVALDASON. 


Arni Sigvaldason gerðist þegar í upphafi höfðingi mikill í sinni 
bygð. Hann var forkólfur flestra félagslegra framkvæmda. Og svo 
ástsæll varð hann hjá sínu'm sveitungum og mikils virtur, að ekki þótti 
ráð ráðið nema fyrst væri úndir hann borið. HanD gegndi lðngum 
helstu embættum í sveitinni, og friðdómari var hann í mörg ár. 
Honum búnaðist vel á landi sínu, og heimili hans var hin mesta 
sveitarprýði. Haustið 1898 var hann kosinn dómþings-ritari fyrir 



Lincoln County. Flutti hann þá til stjórnarseturs’ þess héraðs, Lake 
Benton, en héit þó búi sínu áfram eftir sem áður. 

Fimtán árum fyrir dauSá sinn kendi hann fyrst sjúkleika þess, er 
loks leiddi hann til bana, en þaS var krabbamein- í vör. Hvað eftir 
annað leitaSi hann til bestu lækna Bandaríkjanna, en þeir gátu að 
eins tafið fyrir hinu óumflýjanlega. Hann lá rúmfastur fjóra mánuði 
áður en hann lést og þjáðist mikið, en bar böl sitt með frábærlegu 
þreki og stillingu. Flann dó í Lake Benton io. jan. igoi. 

Oefað var Arni sál. Sigvaldason með hinum allra merkustu mönn- 
um meðal þjóðflokks vors í þessu landi. Hann hafði flesta þá kosti til 
að bera, sem helst mega prýða sannan sveitarhöfðingja. Hann var 
gáfaður maður og vel að sér. Lundarlag hans var blítt og gott. 
Hjartað var hreint og elskulegt. Avalt horfði hann á hina björtu hlið 
lífsins og kom jafnao með sólskinið og ljósið með sér, hvar sem hann 
kom. Ekki voru það einungis landar hans, sem virtu hann og elsk- 
uðu, heldur líka menn af öllum þjóðflokkum, sem honum kyntust. — 
Ef eg ætti að segja, hvaða þráður verið hafi sterkastur í sálarlífi þessa 
göfugmennis, mundi eg hiklaust nefna guðhræðsluna. Guðhræðslan 
gerði hann það, sem hann var. Hún hafði gagntekið alt hans sálarlíf, 
og hún kom fram í öllum orðum hans og athöfnum. Trúin hans var 
mesti virkileiki lífs hans. Hann vildi vera kristinn maður sjö daga — 
en ekki bara einn dag —í viku. Hvert íslenskt mannsbarn í Minne- 
sota blessar minningu hans. 

Minneota, Minn., 17. október 1902. 

B. li. J. 


Olafur S, Thorgeirsson : Aluiauak. 6. 



Napoleon sigraður af konu. 

Saga eftir Ernest de Balzac. 


Þaö var í Berlínarborg, í nóvember-mánuði 
1806. Korsiku-maðurinn smávaxni, hann Napoleon 
mikli, var enn sigri hrósandi, því þremur vikum áður 
en þessi saga gerðist, hafði hann lagt Prússaveldi að 
fótum sér, auðmjúkt og undirgefið,— eftir orustuna 
hjá Jena. 

Það skorti ekki rán og gripdeildir í Berlíu um 
þessar mundir. Sigurvegararnir sýndu lítið af rnann- 
gæðum eða drenglyndi, því meðal annars rændu þeir 
kjörgripum öllum úr graf-hvolfi Friðriks mikla, sverði 
hans, krossum og heiðurs-merkjum öllum, og sendu 
til Parísar sem réttmæt sigurlaun. Satt sagt, var 
Napoleon sérlega rángjarn og ágjarn um þessar mund- 
ir og hikaði því ekki við að helga sér og ,,hernum 
mikla“ meistaraverkin mestu og frægustu eftir málara 
og steinhöggvara, sem til voru í Berlín og Potsdam. 

Stjórnvitringurinn nafnfrægi, Prins de Talley- 
rand," x ) sat eitt kveld einsamall í híbýlum Napoleons 
í Berlín, þegar þessi sollur stóð sem hæst. Hvert þau 
ódæðisverk gerðu hinn tignaða húsbónda hans að 
ineiri eða minni manni í augum hans, er nokkuð, sem 
enginn gat merkt. Sá mikli bragðarefur með bægi- 
fótinn opinberaði í engu sínar skoðanir, né heldur 
keisarans. Hann sat við borð og var að skoða syrpu 

*) Charles Maurice de Talleyrand Périgard, Prins af Benevente, 
var nafn hans fult, en í daglegu tali var hann alment nefndur að eins 
Talleyrand. — Pýð. 





«3 

af skjölutn, sem þar voru frainmi fyrir honum. Hann 
fór ofur-hægt aö öllu, grand-skoðaði stundum eitt 
skjal öðrum fremur, og rispaði dálitla athugasemd á 
spássíuna á sumum. Borðið var skrifborð keisarans 
og skjölin voru ýmist landeignarbréf, getin fyrir frækna 
framgöngu, eða loforð um verðlaun, eða þá dótnsúr- 
skurðir fyrir þá, sem hegning skyldu hljóta. Talley- 
rand var að yfirfara þau í seinasta sinn, þvt' þau voru 
albúin og biðu nú að eins eftir að keisarinn staðfesti 
þau með undirskriftinni: ,,Nap. “ Að fengnum þeim 
þremur stöfum voru þau gild og góð. Þegar hér var 
komið sögu hans hafði Napoleon hætt alveg að skrifa 
meira en þrjá fyrstu stafina í nafni sínu, undir skip- 
anir og skjöl. Og síðar stytti hann þó undirskrift 
sína enn meir; rispaði þá bara eitt feykilega mik- 
ið „N. “ 

Þegar Talleyrand var að ljúka við syrpuna, kom 
hann að skjali, sem merkt var ,,Hats:feld“. Hann 
las það með gaumgæfni og, — hóstaði svo og ræskti 
sig. Þetta skjal var ekki eignarbréf, og ekki loforð 
um endurgjald fyrir frægð og hreysti. Það var skip- 
un um að hegna njósnarmanni og svikara. Talley- 
rand lagði skjalið á borðið, lauk svo upp læstuin 
kistli, sem stóð á borðinu, og tók þaðan bréf sem 
hann svo braut saman með ,,Hatzfeld“-skjalinu. Að 
þessu búnu hallaði hann sér aftur á bak í stólnum og 
sökti sér niður í hugsanir. 

Prinsinn af Hatzfeld var í Berlín og undir vernd 
Napoleons. Að hann var á lífi enn, var því einu að 
þakka, að keisarinn treysti honum og trúði. Þó hafði 
nú Talleyrand hér handa á mflli bréf til Hohenlohe, 
með eiginhandarriti Hatzfelds, þar sem hann upp- 
fræddi þetta þýska jötunmenni um alt, sem hann 
inátti, áhrærandi her og herbúnað Napoleons. 

Hatzfeld prins hafði nú setið tvo daga í varðhaldi 
og beðið dómsins, sem, samkvæmt innihaldi bréfsins, 
gat naumast orðið annað en dauðadómur. 

Talleyrand hafði rétt staðið á fætur og var að 



84 


teygja sig, þegar hann heyröi byssuskefti varömann- 
anna úti í ganginum urga steingólfiö. Hann hélt því 
ináske aS keisarinn væri korninn, haltraöi því yfir aö 
dyrunum, lauk upþ og gekk út í ganginn. En keisar- 
inn var þar ekki, því hálf myrkt var í ganginum enn. 
En hann sá konu, sem augsýnilega var í miklum geös- 
hræringum, þó hún heföi sveipaö um sig skósíöri kápu 
og heföi þykka blæju fyrir andliti. Þessi kona var að 
þreyta viö varðmennina um inngönguleyfi, en þeir 
voru trúrri og þrekmeiri en svo, að blíðmæli eða borg- 
un gæti bugað þá. 

Talleyrand lét brýrnar síga, er hann sá þetta. 
Hann sá að þarna var komin eiginkona hins kærða 
þjóðhöfðingja, — prinsins af Hatzfeld. Hún kom 
undir eins auga á Talleyrand og gerði honum þegar 
heldur valdsmannlega bendingu um að hann skyldi 
koma til hennar. En bægifótur var nú ekki á því. 
Hann stóö grafkyr, en lét hana sjá háösbros flögra um 
varir sínar. Hún benti honum að koma, í annað 
sinn, en sýndi minna drembilæti en áður. Hann svar- 
aði meö því aö látast dusta ryk af frakka sínum og 
snúa sér frá henni eins og ætlaöi hann inn aftur í 
skrifstofuna. 

,, Herra minn! “ heyrði hann þá að hún sagði, 
kveinandi, biðjandi. Drembilætið var fariö. Ekkert 
eftir nema nístandi tilfinningin. 

Tallejurand hikaði, gekk svo ögn fram eftir gang- 
inum og benti varðmönnunum aö láta konuna koma. 
Þeir-snöruðu byssunum undir eins úr sigti og—-hún 
kom hlaupandi. 

,,Herra minn!“ 

,,Frú!“ 

,, Keisarinn, — hvar er hann ?“ 

,,Keisarinn er ekki hér inni. “ 

,,Eg ætla að bíða eftir honum. Gerið svo vel að 
lofa inér að bíða þarna í stofunni. “ 

,, það er Iangt frá að vera regla vor, frú ! ‘ ‘ 

,,Eg er prinsessan'af Hatzfeld !“ 



«5 

,,Og eg, er prinsinn de Talleyrand !“ 

Þau hikuöu. Þau litu hvort á annaö. Svo 'snar- 
aöi hún blæjunni frá andlitinu. Hún var forkunnar 
fögur kona, en nú var hún föl, eins og liöiö lík, en 
stórlæti og einbeittur vilji var skráöur í hverjum and- 
litsdrætti. 

,.Herra minn ! Eg má til meö aö hafa tal af 
keisaranum ! ‘ ‘ 

,, Það er ómögulegt, frú ! “ 

,',En eiginmaður minn, prinsinn, er í haldi, en 
saklaus. Hans tunga getur ekki beðiö keisarann um 
líkn. Mín tunga þess vegna má til og skal gera 
það. Bjcðið þér mér sæti, herra minn ? 

,,Því miður, frú, er enginn stóll hér í gapginum. 
Það er leiðinleg yfirsjón !“ 

,,Heyrið mig, herra minn ! I allan dag, síðan 
klukkan fimm í morgun og þangað til nú, hef eg 
þreytt við að ná fundi keisarans. Nái eg fundi hans 
eitt augnablik veit eg, að vantrú hans á trygð manns- 
ins míns hverfur. Viljið þér ekki hjálpa mér til að 
ná fundi hans ? Æ, herra minn ! Það er hjartveik, 
lemstruð eiginkona, — einmana og næstum máttþrota 
kvenmaður, sem biður yður um hjálp. “ 

Talleyrand tók upp tóbaksdósir sínar, fékk sér í 
nefiö og virti konuna fyrir sér með langdreginni þolin- 
mæði. Hún hafði verið að gráta, en er hún sá til- 
finningarleysi hans, umhverfði hún tárunum á augna- 
bliki í leiftur-glóðir, er hún hélt áfrain : 

,, Jæja, herra minn ! Jæja ! Þér sýnið hér hvern- 
ig sigurvegararnir í Berlín fara með kvenfólk ! Kurt- 
eisin franska er þá einber ímyndun ! Jafnvel prins 
hefir ekki gróm af kurteisi að bjóða eiginkonu jafnoka 
síns í sætnd og mannvirðingum ! Æ ! “ 

Hún riðaði til og hefði fallið, að sýndist, hefði 
Talleyrand ekki brugðið við fljótt og stutt’hana. 

,,Stól !“ sagði hún veiklulega, ,,ljáið mér stól!“ 
,,Eg skal styðja yður út í vagninn yðar, frú !“ 
sagði Talleyrand. 



,,Nei, nei ! Þaö er aö líöa yfir mig ! Styðjiö 
mig í stól þarna inni !“ svaraði hún. 

,,Jæja, “ sagði Talleyrand, ,,eg skal styðja yður 
til sætis í stofn fyrir utan vörðinn, frú ! Þar skal yður 
borgið ! Komið þér þá ! “ 

,,Nei, eg biö afsökunar. Mér er að batna, “ 
sagði hún, 

,,Það er bráður bati ! Leyfið mér að láta í ljósi 
gleði mína !“ sagði Talleyrand. 

Svo stóðu þau og horfðust í augu ofur litla stuild. 

,,Eg er einbeitt kona, herra minn!“ sagði hún 
svo, og svaraði Talleyrand því, að hann væri sann- 
færður um að hún væri fyrirmynd kvenna í þessu 
sem öðru. 

,,Eg er kominn hingað, herra minn“, hélt hún 
áfram, ,,til að tala við keisarann og biðja um líkn 
fyrir eiginmann minn“‘ 

,,Talleyrand sagðist dást að jafn göfugri fyrirætl- 
un, en syrgja það, að slíkt væri allsendis ómögulegt 
að færa í framkvæmd ! 

,,Það skal ekki ómögulegt!“ svaraði hún. 

Talleyrand var of kurteis til að þræta við frúna. 
Hann hneigði sig en svaraði engu. 

,,Eg skal bíða hér þangað til keisarinn kemur, “ 
sagði hún. 

Það sagði Talleyrand tilgangslaust alveg, — af 
því keisarinn kæmi ekki um þessar dyr og ekki inn í 
stofuna, sem hann hafði setið í! Það sagði frúin góð- 
ar fréttir ! Úr því keisarinn kæmi þar ekki inn, þá 
væri ekkert því til fyrirstöðu, að hún færi þar inn og 
hvíldi sig ofurlítið. 

Eitthvað var nú leiðinlegt við þetta fyrir stjórn- 
vitringinn, að láta konu-aumingja máta sig svona 
herfilega, í byrjun leiksins. En það var nú búið og 
gert og þá ekki annað fyrir en að brosa og biðja frúna 
að veita sér þá ánægju að ganga í stofuna og taka 
sæti. Og svo gengu þau inn í skrifstofu keisarans, og 



Talleyrand leiddi hana til sætis, — en svo langt frá 
skjölunum á borðinu, sem vi8 varö komið. 

Svo settist Talleyrand við boröiö aftur og baö 
frúna aö fyrirgefa, aö sökum annríkis og ritstarfa í 
sambandi viö stjórnmál, gæti hann ekki notiö þeirrar 
ánægju aö tala viö hana. Prinsessan svaraöi engu, og 
Talleyrand fór að skrifa. Leiö svo stund, að ekkert 
heyrðist nema urgið í pennanum og þramm varðmann- 
anna í ganginum. 

,,Þér hafiö mikiö af skjölum hjá yður á borðinu, 
herra minn“, sagði prinsessan eftir nokkra þögn. 

,,Já; heihnikiö!“ svaraði Talleyrand og laumaö- 
ist til um leið að hylja eitt bréfið og tilheyrandi skjal. 

,,Þegar keisarinn kemur, þá skrifar hann auö- 
vitaö undir þessi skjöl ?“ 

,,Sjálfsagt !“ 

,,Hérna ?<• 

,,Nei, nei!“ 

,,í kveld?“ 

,,Á morgun !“ 

,,Ja, þá liggur ekkert á, herra minn ! Svo getið 
þér ekki haft mikiö aö gera við þessi skjöl. Mér 
sýnist þau albúin til undirskrifta. Viljið þér ekki 
koma og sitja hjá mér, og tala við mig svo lítið, áffur 
cn cg fer ? ‘ ‘ 

Talleyrand sneri sér til prinsessunnar, sem brosti 
áhyggjufull. Sannarlega var hún falleg kona og' til- 
komumikil. Samt hikaði hann og sagöi hún þá syyrj- 
andi : ,,Hvað um það?“ 

,,Þegar til alls kemur“, hugsaði hann, ,,þá hefi 
eg nú ekkert meira að gera, og er þá máske rétt að 
geðjast henni. Lofi eg einhverju, er líka máske meiri 
von til að eg losist við hana ögn fyrri. Til allrar ham- 
ingju kemur keisarinn líklega ekki heim fyrri en eftir 
klukkustund. “ 

, ,Viljiö þér þá ekki koma?“ Þetta sagði hún í 
hálf-gamni og —• hálf-þykkju. Hann átti að skilja, að 
hún var óvön við að slík boð væru sniáð. Tallevrand 



svaraöi ekki, en tók eitt bréfiö og læsti í kassanum, 
ýtti svo stólnum frá borðinu, stóð upp, gekk til henn- 
ar og settist niðnr. Hann horfði á hana um stund og 
segir síðan : ,,Þér eruð sérlega falleg kona og sérlega 
einkennileg. 1 ‘ 

,,Ekki sýnist mér nú að eg hafi mikið aðdráttar- 
afl fv rir stjórnvitringa“, svaraði hún. 

,,Eg má fullvissa }'ður um að það er þvert á móti, 
frú ! Að minsta kosti leyfið þér mér að tala þannig 
fyrir einn þeirra“,—og hann tók hönd hennar og 
kysti, um leið og hann hneigði sig fvrir henni. 

Prinsessan brosti til hans aftur, og brosið var 
hálfu meir töfrandi nú en áður. Svo sagði hún spyrj- 
andi: ,, Þér voruð einu sinni stúdent á St. Sulpice- 
prestaskólanum, prins de Talleyrand. “ 

,,Já, prinsessa. Eins og yður er kunnugt, var 
það ekki fyr en eg var orðinn biskup í Autun, að 
Mirabeau fyrst spáði um framtíð mína. “ 

,, Og spádómur hans hefir meir en rætst“, svar- 
aði prinsessan. ,,Þér eruð orðinn yfirsmiður að stór- 
veldi, máttarstólpi heillar þjóðar og — hægrihönd 
Napoleons sjálfs!“ 

,,Hægt, hægt, frú!“ svaraði Talleyrand. ,,Lát- 
um lítið yfir oss. Gætið þess, að vor heilagi faðir, 
PiusVI., bannaði mér sakramentið. Þó eg hafi náð 
tímanlegu valdi, þá hefi eg því miður, tapað því 
andlega. ‘ ‘ 

,,Svo þér eruð biskup enn, herra minn! Þér er- 
uð enn að kenna oss auðmýkt ! Mér fellur vel við 
yður sem kennara !“ 

,,Og mér við yður, frú, — mér við yður !“ 

,,Nú eruð þér að narrast að mér !“ 

,,Nei, prinsessa. Eg dáist að yður í allri ein- 
lægni“, og hann kysti fallegu hendina hennar aftur. 

I þessu heyrðist trumbusláttur og jódynur á 
strætum úti, er sýndi að keisarinn var kominn heim, 
-—talsvert fyrri en von var á. 



Prinsessan stóö upp hvatlega og hlustaöi og sagði 
aö þar mundi keisarinn korninn. 

,,Nei, nei“, svaraði Talleyrand. ,,Það er bara 
verið að skifta um varðmenn ; en — það er annars 
orðið framorðið. “ Um leið og hann sagði þetta stóð 
hann upp og tók kápu prinsessunnar, er hún hafði 
tekið af sér þegar hún kom inn. ,,Það er ráðlegt 
fyrir yður, prinsessa, að halda nú heim, en eg skal 
lofa að tala máli manns yðar við keisarann. Með 
leyfi . . .. “ 

,,Kærar þakkir, herra minn ! En má eg biðja 
yður að koma nær Ijósinu, með kápuna. Það eru á 
henni þessi vandræða krókapör ! Hvað það er þægi- 
legt að hafa lampa á borðinu ! Svona !“ 

Talleyrand stóð með kápuna útbreidda og sveip- 
aði henni um frúna, þegar hún gaf merki til. Að því 
loknu sneri prinsessan sér að honum og hélt á skjali, 
sem hún reif í tvent og — aftur í tvent, áður en hann 
gat varnað því, og sVo lét hún sneplana fjóra flögra 
niður á gólf. 

,,Með þessu hafið þér eyðilagt eiginmann yðar, 
frú!“ sagði Talleyrand. 

,,Nei, herra ! “ svaraði hún, ,,með þessu hefi eg 
máske bjargað honum. “ 

,,Samt ræð eg yður nú til að fara“, sagði Talley- 
rand. ,,,Það er ógerningur að koma fyrir keisarann 
nú'. Eg skal fylgja yður út að vagninum. “ 

,,Eg \ erð kyr hér !“ svaraði hún. 

,,Sem yður sýnist, frú ! En með yöar eigin 
höndum hafið þér nú líflátið manninn yðar !“ 

Það glumdi nú í byssum varðmanna í ganginum, 
er sannaði að Napoleon var í nánd. 

Talleyrand stóð kyr við borðið, en prinsessan 
gekk fram að dyrunum og staðnæmdist þar. 

Nú opnuðust dyrnar og inn gekk maður lítill 
vexti, fölur í andliti, í gráum, síðum yfirfrakka, með 
barðastóran, svartan' hermannahatt á höfði. Hanu 
víslagði hendurnar á baki sér, gekk hvatlega og taut- 



90 


aði fyrir munni sér. A miðju gólfi nam hann staðar 
og tautaði í ákafa, en það eina sefn áheyrendurnir 
heyrðu var þetta : ,,Tuttugu og fimm þúsund ; já, 
og þrettán þúsund ; — gerir þrjátíu og átta þúsund!“ 
Prinsessan hafði ávarpað hann undir eins þegar 
hann kom inn, en hann heyrði hana hvorki né sá. 
Nú gekk hún til hans og kástaði sér á kné fyrir fótum 
hans., Hún ávarpaði hann aftur : ,,Herra!“ 

I þetta skifti sá hann hana, en ekki rétti hann 
fram hönd til að reisa hana á fætur og ekki heldur tók 
hann ofan hattinn. Hann sneri sér að Talleyrand og 
spurði fljótfærnislega : , ,Hver er þessi kona?“ 

,,Herra ! Það er prinsessan af Hatzfeld“, svar- 
aði Talleyrand. 

Napoleon sneri sér þá til hennar og spurði :— 
,,Hvers æskið þér af mér, frú?“ 

,, Herra ! ‘ ‘ svaraði 'nún. ,, Líf mannsins míns! ‘ ‘ 
,,Líf mannsins yðar? Þér vitið þó að hann hefir 
fyrirgert því með drottinsvikum !“ 

,,Herra!“ svaraði hún. ,,Hann hefir aldrei 
brugðið heit sín við yður, — eg sver það. En, herra, 
hann er í varðhaldi og getur ekki flutt sitt mál sjálfur. 
Yður hefir ekki verið sagt rétt frá, um hann. Heyrið 
mig þess vegna, herra,—konu hans og yðar svika- 
lausa fylgismann. Heyrið orð mín!“ Hún rið- 
aði til af nístandi angist og andlitið hennar* fallega 
flaut alt í silfurbjörtum tárum. En Napoleon brá 
ekki. Hann hrærði hvorki legg né lið og svaraði 
henni ekki einu orði, en augun sín blágráu, svo ægi- 
lega hvöss og nístandi, tók hann aldrei af henni. 

, ,Æ, herra!“ hélt hún svo áfram, ,,ef eg vissi, 
eða ef ég hugsaði að þér hefðuð nokkra sönnun gegn 
prinsinum, manninum mínum, þyrtfi eg ckki að biðja 
honum líknar. En eg veit að hann er saklaus. I 
allan dag, síðan klukkan fimm í morgun, hefi eg beð- 
ið, og beðið, klukkustund eftir klukkustund, til að ná 
fundi yðar, herra ! Lítið á mig, herra! Og sjáið 
hve þreytt, hve máttvana eg er. Takið til greina 



9i 


sálarangist mína, og ~ líknið mér svo, þar sem engin 
sönnun er til, og gefið mér manninn minn aftur. “ 

Napoleon svaraði engu enn, en leyt til Talley- 
rands og rétti fram aðra hendina, eins og vildi hann fá 
eitthvert svar. Og Talleyrand haltraði með fram 
borðinu þangað til hann náði í kistilinn, sem hann 
lauk upp og tók þaðan bréfið banvæna. Hann rétti 
það að keisaranum, sem aftur rétti það að prinsess- 
unni, sem kraup við fætur hans. 

,,Hvers rithönd er þetta, frú?“ spurði hann. 

Prinsessan leit á bréfið og í gegn um tárin sá hún 
eitthvað af innihaldi þess. Hún hvítnaði upp og rak 
upp nístandi óp, en blaðið flögraði laust úr máttþrota 
höndum hennar. 

,,Er þetta rithönd mannsins yöar, frú?“spurði 
Napoleon. 

Prinsessan gat ekki svarað, — ekki litið upp. 
Þungbær ekka-sog voru hennar eina svar. 

Napoleon horfði um stund á þessa sorgarsjón, og 
svo leit hann til Talleyrands og þá var sá svipur á 
andliti hans, sem fáum auðnaðist að sjá, fyr eða síðar. 
þaff var meSaumkunarsviput. 

,,Talleyrand!“ 

“Herra !“ 

,,Hvaða aðrar sannanir fyrir drottinsvikum 
Hatzfeld prins eru í vorum vörslum ?“ 

,,Engar aðrar, herra !“ 

„Prinsessa !“ sagði þá Napoleon og laut um leið 
niður að henni og lagði lófa á vanga hennar. ,,Hérna 
er bréfið. Stingið því í eldinn á arninum, þarna yfir 
frá ! Þá höfum vér engar sannanir eftir !“ 

,,Herra!“ 

,,Jú, jú! Þér trúðuð. Það er auðsætt, að þér 
vissuð ekki sannleikann. Mér hefði verið kært að 
hann hefði verið mér eins trúr, eins og þér eruð falleg. 
í eldinn með bréfið !“ 

Án þess að líta upp tók prinsessan hönd Napole- 
ons og þakti hana með kossum, og — tárum. Svo 



92 


stóö hún upp, gekk að arninum og varpaði bréfinu á 
glæðurnar. Hve dýrðleg sjón að sjá þaö óheilla bréí 
leysast upp og verða að ösku og reyk ! 

Talleyrand haltraði til hennar, hneigði sig og 
sagði; , .Prinsessa ! Maður, sem á konu eins og þér 

eruð, getur ekki komist hjá að betrast. Leyfið mér 
að gleðjast með yður. “ 

,,Eg þakka yður, herra minn!“ svaraði hún. 

,,Eg skal sýna keisaranum fram á, “ hélt Talley- 
rand áfram, ,,hve gagnleg þér væruð í flokki stjórn- 
fræöinga hans. “ 

,,Eg þakka yður, herra minn !“ 

Napoleon var sestur að borðinu og tekinn til að 
rispa ,,Nap“ á skjölin illu og góðu, sem þar voru í 
dyngju. 

Prinsessan nálgaðist hann og tók til máls aftur: 
,,Herra !“ Eg þarfnast fyrirgefningar sjálf. Með 
eigin hendi Teif eg sundur skipun yðar um að hand- 
taka manninn minn. Hún liggur í fjórum pörtum 
fyrir fótum yðar á gólfinu. “ 

Napoleon leit sem fljótast á sneplana og hélt svo 
áfram að klóra ,,Nap. “ 

,,Far vel, herra!“ hélt prinsessan áfram. ,, Með 
þessu eina góðverki f kveld hafið þér unnið meiri sig- 
ur en allur yðar her getur með vopnum unnið. Þér 
hafið unnið konu til að elska keisaraveldi yöar og 
veldisstól. Og sú konuást lætur ekki þar staöar 
numið. Þegar þessi kona segir sögu sína, skulu allar 
konur í þessu ríki, yfirbugað með vopnum eins og það 
er, hrópa einum rómi með mér : ‘Lifi keisarinn!' “ 



Fern silfurbrúðkaupshjón. 


Nítjándi júlí síðastliöinn (1902) var hátíðardagur 
mikill í íslendingabygöinni í Argyle í Manitoba. Þá 
héldu þar silfurbrúökaup sitt fern hjón, þau Arni 
Sveinsson og Guðrún Helga Jónsdóttir, Skafti Arason 
og Anna Guðrún Jóhannsdóttir, Kristján Jónsson og 
Arnbjörg Jónsdóttir, og Sigurður Kristófersson og 
Caroline Kristófersson (fædd Taylor). Öll höfðu hjón 
þessi giftst á árinu 1877, hin fyrstnefndu á Gimli í 
Nýja Islandi sama mánaðardaginn sem valinn var nú 
fyrir silfurbrúðkaupshátíðina (19. júlí), hjónin tvenn, 
sem næst voru nefnd, í Lundi í Víðinesbygð, N. ísl., 
degi sfðar (20. júlí), en hjónin síðastnefndu nokkrum 
vikum áður við varðlínuna, sem á þeim tíina girti um 
Nýja Island í suðri og sett hafði verið að stjórnarboði 
til þess sökum bólusýkinnar þar að varna samgöngum 
við það bygðarlag. Hvern mánaðarardag þau Sig- 
urður Kristófersson og kona hans giftust hefir ekki 
tekist að grafa upp. En sagan segir, að þegar þau 
hjón voru saman vígð, þá hafi prestur sá, er hjóna- 
vígsluna framkvæmdi, staðið öðrurn megin varðlín- 
unnar, en brúðhjónin hinum megin. 

Silfurbrúðkaupshátíðin var haldin út frá pósthús- 
inu á Grund, þar sein þau Sigurður Kristófersson og 
kona hans hafa búgarð sinn. I rjóðri einu milli 
trjánna þar skamt frá söfnuðust menn saman til ræðu- 
iialda, en í samkomuhúsi því, er Skjaldbreiður nefnist, 
þar til annarrar handar, var allsherjar borðhald. 
Tala gestanna, sem boðið sóttu, var hátt á fimta 
hundrað. Og var skemtun hin besta, enda mjög 



94 



ríkulega veitt. Silfurbrúökaupsræöuna hélt séra Jón 
Bjarnason, og hafði hann forðum gift öll þessi hjón 
nema þau Sigurö og konu hans. I ræðu þeirri lagði 
hann út af 23. Davíðs sálmi. Eftir aðal-borðhaldið 
mæltu þessir rnenn fyrir minnum : séra Jón Bjarnason 
(brúöhjónanna), séra Friðrik J. Bergmann (foreldra 
brúðhjónanna, sem enn eru á ljfi), Magnús Paulson 
(konungs), Sigtryggur Jónasson (íslands), Vilhelm H. 
Paulson (Vestur-íslendinga) og Tómas H. Johnson 
(Argyle-bygðar). 

Öll voru hjón þessi meðal frumbyggjanna í Nýja 




95 



íslandi, og þeir SigurSur Kristófersson, Skafti Arason 
og Kristján Jónsson voru í sendinefndinni, sem komiö 
hafði frá Ontario 1875 og útvaliö íslendingum þar 
landnámssvæöi. Bústaöi völdu þeir sér allir í Víði- 
nesbygö; og eftir aö farið var að eiga við kirkjulega 
starfsemi þar, gjörðust þeir meðlimir Steinkirkjusafn- 
ar, sem tók yfir syðra hluta þeirrar bygðar. Sigurður 
bjó í Húsavfk, Kristján í Lundi, Skafti í Kjalvík og 
Árni í Laufási. Mikið kvað að þeim öllum þá þegar, 
og konum þeirra eigi síður. Má með sönnu segja, að 
þau hafi frá upphafi verið meðal hinna allra fremstu 




og ágætustu í úrvalaliöi vestur-íslensku frumbyggjanna. 

Áriö 1881 hófst íslendingabygðin í Argyle. Og 
voru þeir Sigurður Kristófersson og Skafti Arason 
meöal þeirra, er hófu þar landnám. Nokkru síðar 
settust þeir Kristján Jónsson og Árni Sveinsson einnig 
þar að. Kristján hefir nú æði lengi átt heima í Baldur, 
kauptúni nokkru sunnan við bygðina íslensku, og rek- 
ið þar verslun, en hinir hafa alt til þessa búið á óðals- 
jörðum sínum, og hefir búskapur þeirra stórkostlega 
mikið færst út á seinni árurn. Stendur hagur þeirra 
allra með hinum mesta blóma. Allir hafa þeir tekið 
góðan og mikinn þátt í félagsmálum sveitar sinnar, 
þæði borgaralegum og kirkjulegum. 

Svo kvað Kristinn' Stefánsson til silfrbrúðhjón- 
anna á stórhátíðardeginum: 

,,Ykkar dá 5 og orka hefir 
arð úr grundu hafið mundum. 

Fyrirmynd þið sanna settuð 
sonum Fróns og þeirra konum. 

Lengi vara manndómsmerkin, 
mótið og kjarninn, sem þau hljóta, 
þar sem forsjá frjáls og mannlund 
framaverkin stunda saman. ‘ 1 


ÁRNI SVEINSSON er fæddur í Tungu í Fáskrúðsfirði 6. nóv 
ember 1851. Foreldrar hans, sem enn lifa, eru þau Sveinn Arnason 
og Ingibjörg Björnsdóttir. Heimili þeirra er í Islendingabygðinni í 
Norður-Dakota hjá Önnu dóttur þeirra og manni hennar Einari 
Mýrdal. Þau Sveinn og Ingibjörg bjuggu lengi í Tungu áður en þau 
fluttust til Vesturheims, — eins foreldrar Sveins: Arni Árnason og 
Jngibjörg kona hans. — Björn, faðir Ingibjargar, móður Árna Sveins- 
sonar, var Ásmundsson, en móðir hennar var Anna Iíallgrímsdóttir 
frá Stóra Sandfelli í Skriðdal. 

GUÐRÚN HELGA, kona Árua, er dóttir Jóns frá Gilsárstekk 
í Breiðdal, sem enn er á lífi og býr i Argyle, Jónssonar Guðmunds- 
sonar, er bjó til dauðadags í Kelduskógum á Berufjarðarströnd. Kona 
Jóns Guðmundssonar var Guðrún dóttir.séra Guðmundar Skaftasonar, 
prests í Beruflrði tf 1827'. — Móðir Guðrúnar Helgu, konu Árna. 
fyrri kona Jóns frá Gilsárstekk, var Guðný, er andaðist í Nýja Islandi 



97 

17. des. 1880, dóttir Sigurðar Antóm'ussonar, sem lengi bjó í Skála á 
Berufjarðarströnd. 

Þau Arni og Guðrún Helga, er síðar varð kona bans, komu 
ásamt foreldrum hennar til Nýja íslands beina leiS frá íslandi sum- 
arið 1876. 


SKAFTl ARASON er fæddur 10. sept. 1850 að Hamri í Laxár- 
dal í Þingeyjarsýslu. Faðir hans var Ari Vigfússon bóndi að Hamri, 
en móðir Ara, kona Vigfúsar, var Guðrún Aradóttir frá Skútustöðum 
við Mývatn. Mcðir Skafta, kona Ara, var Guðrún Ásmundsdóttir, 
Davíðssonar á Stóru Völlum í Bárðardal. Móðir Guðrúnar, kona 
Asmundar, var Guðný Jónsdóttir frá Mýri í Bárðardal. 

ANNA GUÐRÚN, koua Skafta, er fædd 28. okt. 1848 í Hrísey í 
Eyjafirði. Faðir hennar var Jóhann skipstjóri og bóndi á Isólfsstcð- 
um á Tjörnesi. Foreldrar Jóhanns voru þau Jón Sigmuudsson og 
Þórunn Nikulásdóttir á Akureyri. Móðir önnu, konajóhanns, var 
Guðrún, dóttir Þórðar Þorlákssonar, bónda á Skúmsstcðum í Land- 
eyjum, og konu hans Guðrúnar Grímsdóttur. 

KRISTJÁN JÓNSSON er fæddur í Fellsseli í Köldukinn 29. 
sept. 1854. Faðir hans, sem enn er á lífi og á heima í Baldur, er 
Jón Björnsson Kristjánssonar frá Iilugastcðum í Fnjóskadal. Var 
Björn faðir Jóns að nokkru leyti uppalinn hjá Birni í Lundi, föður- 
bróður sínum, og var um tíma skrifari hjá Þórði sýslumanni Björns- 
syni í Garði í Aðaldal. Kona Björns Kristjánssonar, en móðirjóns 
Björnssonar, var Álfheiður Einarsdóttir prests Tómassonar frá Grerj- 
aðarstað. Þá er hann kvæntist henni, var hún ekkja séra Gísla 
Víum. Þau Björn fluttu að Illugastcðum, þegar faðir hans brá búi. 
Mcðir Álfnheiðar hét Guðrún, dóttir Björns sýslumanns Tómassonar 
á Knútstcðum. Hún var fjórgift. Þrír af mönnum hennar voru 
prestar, einn bóndi. Börn hennar voru Jón bóndi á Vöglum, séra 
Hálfdan, faðir Helga lektors, og Álfheiður. — Móðir Kristjáns og 
kona Jóns Björnssonar"(fyrri kona hans) var Margrét Sigríður, dóttir 
Bjarna Jónssonar, er allan sinn aldur var í Fellsseli þangað til hann 
vorið 1860 fluttist með foreldrum Kristjáns að Héðinshöfða, Þar 
andaðist hann skömmu ' síðar um sumarið 72 ára gamall. Koua 
Bjarna, mcðir Margrétar Sigríðar, var Kristbjörg Arngrímsdóttir frá 
Sigríðarstcðum í Ljósavatnsskarði. Þau hjón áttu 19 börn. 

ARNBJÖRG, kona Kristjáns Jónssonar, er fædd í Hjarðarhaga á 
Jökuldal 5. október 1858. Faðir hennar var Jón Eyjólfsson bóndi í 
Hjarðarhaga. En móðir Arnbjargar, kona Jóns, var Guðlaug Sigr 

Ólafur S, Thorgeirsson ; Aluianak. 7, 



mundsdóttlr frá Flögu i Skriðdal, systir Guðmuudar gullsmiðs Síg- 
mundssonar, er lengi bjó í Geitdal (um síðastliðna öld miðja). Guð- 
laug andaðist hjá dóttur sinni og tengdasyni í Baldur 16. febr. 1901, 
93 ára gömul. Hún kom með Arnbjörgu dóttur sinni og öðrum 
börnum frá Islandi til Nýja Islands 1876. 

SIGURÐUR KRISTÓFERSSON er fæddur á Ytri Neslöndum 
við Mývatn 9. júlí 1848. Foreldrar hans voru þau Kristófer Andrés- 
son og Sigurveig Sigurðardóttir, sem alla sína búskapartið bjuggu á 
þeim bæ. Sigurður fór frá íslandi vorið 1873 og kom til Milwaukee, 
Wis., þar sem hann hafði aðsetur þangað til 1875, þá er hann slóst 
í för með erindsrekunum frá Ontario, er sendir voru hingað norður og 
vestur til að útvelja Islendingum nýlendusvæði. Kom hann með 
þeim hinum á þeirri ferð til Winnipeg 16. ágúst. ■— Eftir að Nýja 
Island hafði verið útvalið af þeim félögum settist hann ásamt þeim 
Skafta og Kristjáni þar að. Fyrstur Islendinga ritaði hann sig fyrir 
bújörð í Argyle eftir að hann og Kristján höfðu kannað þar land í 
ágústmánuði 1880. En ekkifluttihann þangað búferlum fyrr en 1881. 

CAROLINE KRISTÓFERSON, kona Sigurðar, er fædd í 
Kingston, Ontario, 11. maí 1856. Faðir hennar er William Taylor, 
sem enn er á lífi í Argylebygð ; en móðir hennar, sem látin er fyrir 
all-mörgum árum, var Isabella Taylor, fyrri kona Williams. William 
Taylor og John Taylor, sem lengi var umboðsmaður íslendinga og 
öllum að góðu kunnur, voru bræður. Sigurður Kristoferson er einn 
þeirra afar fáu íslendinga, sem kvænst hafa inn í breskt þjóðerni. 
En húsfreyja hans hefir nú fyrir löngu lifað sig inn í ísleuska 
þjóðernið. 


Eikurnar sjö. 

Hér um bil eina ensku mílu í norður írá St. John’s 
latínuskólanum í Winnipeg stendur steinstytta all- 
mikil úr innlendutn kalksteini, sem kölluð er ,,Sjö- 
eika“ ininnisvarðinn. Má vera, að sumum kunni að 
þykja fróðlegt að fá að vita um tildrögin að atburði 
þeim, sem stendur í sambandi við þennan minnis- 
varöa. Um það atvik segir Si. John's Coll. Magazine 
það, sent hér kemur: 



99 


,,Á fyrstu árum aldar þeirrar, sem nú er þegar 
liöin, var landsfláki sá, er liggur vestur aö Húðsonsfló- 
anum, eins konar leiksvið tveggja voldugra verslunar- 
félaga, er nefndu sig Húðsonsflóafélagið og Norðvest- 
ur-grávörufélagið. Félög þessi höfðu sölubúðir við 
allar helstu árnar og stöðuvötnin um þvert og endi- 
langt landið, og voru tvær af þeim þar sem borgin 
Winnipeg nú stendur. Húðsonsflóafélagið hafði 
byggistöð sína í Douglas-\ irki, er stóð á Point Douglas , 
nálægt þar sem George-stræti er nú. Norðvestur- 
grávörufélagið hafði sitt aðsetur í Gibraltar-v irki, sein 
stóð á norðurbakka Assiniboine-árinnar, svo að segja 
fast niður við, þar sem hún fellur í Rauðá. 

Eftir því sem tímar liðu fram varð samkomulagið 
milli verslunarstjóra félaganna verra og verra. Sá hét 
Miles Macdonald, er var verslunarstjóri Húðsonsflóa- 
félagsins, og þóttist hann vera rétt kjörinn til valda, 
þar sem hann væri nýlendustjóri, skipaður af Selkirk 
lávarði. Aftur á móti var verslunarstjóri Norðvestur- 
grávörufélagsins friðdómari í Indíána-héruðunum og 
hafði það umboð frá landstjóra Canada. Árið 1815 
var skipaður nýr nýlendustjóri, og hét sá Robert 
Semple. Veturinn 1815—16 var hann meginið á 
ferðalagi milli verslunarstaða Húðsonsflóafélagsins. 
Varð bæði nýlendumönnum og vinnumönnum félagsins 
býsna skrafdrjúgt um fjandskapinn, sem á milli félag- 
anna var, og gengu ýmsar sögur um það, hvað til 
i>ragðs mundi verða tekið. 

Hinn 19. júní 1816 fór flokkur manna, hér um bil 
sextíu að tölu, tilheyrandi Norðvestur-grávöruféfaginu, 
norður sléttuna frá v\ssiniboine-ánni í nánd við Silfur- 
hæðir, og stefndu í norðaustur, vestanvext við hin 
núverandi borgartakmþrk, til staðar þess, er Kildonan- 
kirkjan nú stendur á. I floknum voru bæbi hvítir menn 
og kynblendingar og nokkurir Indíanar. Höfðu þeir 
nýlega komið með vistir frá Portage la Prairie handa 
skipshöfnum félagsins. Um leið og flokkurinn fór 
norður sléttuna, var hann séður af dreng, er stóð vakt 



IOO 


í varðturni Douglas-virkis, og gaf hann óðar aðvörun 
urn, að kynblendingaflokkur væri í nánd. Semple ný- 
lendustjóri og menn hans tóku sjónpípur sínar og sáu, 
að flokkur ríðandi manna stefndi að bygðinni. Ný- 
lendustjórinn sagði: ,Vér verðum að fara og mæta 
mönnum þessum; látum oss hafa tuttugu menn til far- 
arinnar 1 . En tuttugu og átta slógust í förina með 
honum. Héldu þeir norður þjóðveginn og norður hjá 
Inksterlæk og ætluðu sér að hafa tal af komumönnum. 
Þegar nýlendustjórinn og menn hans komu til staðar 
þess, sem kallaður er ,,Eikurnar sjö“ (Seven Oaks) 
og dregur nafn af sjö feykistórum eikartrjám, 'sem 
þar standa, beygðu hér um bil um þrjátíu kynblend- 
ingar við og slógu hring um þá. Maður að nafni 
Boucher, vinnumaður Norðvestur-félagsins, hafði orð 
fyrir félögum sínum. Töluðust þeir við nýlendustjór- 
inn og hann og spurðu hvor annan um, hverju sætti 
slíkt ferðalag. Var samtal þeirra alt annað en vin- 
samlegt. Og að fám augnablikum liðnum heyrðust 
tvö skot, hvort á eftir öðru, og þeir Holte lautenant 
og Semple nýlendustjóri féllu til jarðar, hinn fyrr- 
nefndi særður til ólífis, en hinn síðarnefndi með voða- 
sári á annari síðunni. Það sló þegar í hina snörpustu 
orustu. Menn nýlendustjórans voru í þéttri fylkingu, 
umkringdir af mönnum Norðvestur-félagsins, svo þeir 
fóru ekki varhluta af kúludrífu fjandmannanna. A 
skömmum tíma lágu tuttugu og einn af mönnum ný- 
lendustjóraris og einn af hinum dauðir á vígvellinum. 
Auk Semples nýlendustjóra, sem Indíani nokkur hafði 
unnið á til fullnustu, voru fallnir meðal annara Holte 
lautenant, Rogers kapteinn, dr. James White og dr. 
Wilkinson, prívatritari nýlendustjórans. Grið voru 
ekki gefin utan einum manni, John Pritchard, er 
skotiö var undan af frönskum manni, er Lavigne hét. 

Hinir, sem eftir voru af liði nýlendustjórans, gátu 
forðað sér undan á flótta inn í skóginn, sem þá náði 
alla leið ofan á bakka Rauðár. Og þegar þeir komu 
til virkisins,sögðu þeir tíðindin af því, sem gerst hafði, 



lor 


Nýlendubúar höföu flestir flúiö í virkiö sökum ótta, en 
uröu nú auðvitað enn skelkaöri en áður. Það var alt 
á tjá og tundri í virkinu. Menn, konur og börn 
þjöppuðu sér saman eins og sauöfé, því allir vildu vera 
innan veggja virkisins, ef ske kynni, að með því yrði 
forðað lífinu. Þarna beið fólkið angistarfult alla nótt- 
ina og bjóst við áhlaúpi þá og þegar, en nóttin leið 
svo, að ekkert áhlaup var gert. Seinna fengu menn 
að vita, að ófriðarseggirnir höfðu haft beyg af fall- 
byssu, sem í virkinu var. 

Daginn eftir var Richard, er tekinn hafði verið til 
fanga, sendur til virkisins með þann boðskap til ný- 
lendufólksins, að það yrði að hafa sig tafarlaust á burt. 
Og eftir að skilmálar þeir, er kumpánar Norðvestur- 
félagsins settu, höfðu verið nákvæmlega athugaðir, 
afréðu nýbyggjarnir að yfirgefa bygðina. Með þung- 
um huga fóru þeir nú að búa sig til farar og urðu að 
hafa hraðan á. Það litla, sem hægt var að hafa með 
sér af húsmunum og nauðsj-nlegustu áhöldum, var nú 
boriö á bátana, og lagði svo allur hópurinn á stað ofan 
Rauðá, niður til Winnipeg-vatns og þaðan til Norwav 
Hoiise, sem þá var kallað Jack Fish House. Þar var 
fólkið um veturinn. Vorið eftir kom Selkirk lávarður 
til nýlendunnar og hafði með sér sveit vopnaðra 
manna. Voru þá sendimenn gerðir út á fund hinna 
útlægu nýlendumanna, þeim boðið að hverfa heim 
aftur og þeir fullvissaðir um örugga vernd undir um- 
sjón velgerðarmanns þeirra, Selkirks lávarðar, 'og var 
þaö boð þegið með þökkum. 

Athygli bresku stjórnarinnar var nú leitt að 
fjandskapnum milli þessara tveggja samkeppandi 
verslunarfélaga, er svo langt hafði gengið, að slegið 
hafði í blóðúgán, mannskæðan bardaga. Lét hún 
umboðsmann sinn, W. B. Coltmann ofursta, þegar í 
stað birta stranga skipan um, að allar óeirðir yrðu 
tafarlaust aö leggjast niður. Samkomulagið fór smátt 
og smátt batnandi uns fullar sættir komust á, og árið 



T 02 


1821 var félögunum steypt saman,og nefndist hiö nýja 
félag Húösonsflóafélagiö. 

Fyrir veglyndi greifafrúarinnar af Selkirk var 
minnisvaröi reistur þar sem orustan var háö, og var 
það gert undir umsjón Sögu- og vísindafélagsins í 
Manitoba. Á sjötugasta og fimta ársdegi bardagans, 
hinn 19. júní 1891, var minnisvarðinn afhjúpaður. 
Var fjöldi manna þar viðstaddur, þar á meðal margir 
afkomendur hinna gömlu Selkirk-landnámsmanna. 


Uppvakning neftóbaksnautnarinnar. 


Krýningar-árið vakti upp neftóbaksnautn á Eng- 
landi. Heldra fólkið þar og eflaust víðar í hinu 
breska ríki, er alvarlega að yfirvega, hvort eigi muni 
best, að' fylgja hinu konunglega dæmi og fara að taka 
í nefið. Dæmi Játvarðar VII. á mestan þáttinn í, að 
gera þessa tóbaksnautn aftur að tísku meðal höfðingja 
og hirðmanna. 

Það er í frásögur haft, að einn hinn dýrmætasti 
minjagripur frá hinni nýafstaðinni krýning Játvarðar 
konungs, sé neftóbaksdósir, búnar gimsteinum. Sagt 
er og, að gullsmiðir Lundúnaborgar hafi mátt vinna 
nótt með degi til að fullnægja þörfum stórmenna 
þeirra, er í þessu vildu fara að dæmi kóngs. 

Er það einnig hin fyrsta krýningarhátíð, sem nef- 
tóbakið á sinn opinbera þátt í, síðan George IV. var 
krýndur, en þánam reikningurinn fyrir neftóbaksdósir, 
sem lagður var fram fyrir forsætisráðherrann, átta 
þúsundum punda sterlings. 

Aðdáun Játvarðar konungs hvaö snertir Georg- 
ana, er alkunn, svo hugsanlegt er, að hann æski að 
endurnýja á sinni stjórnartíð ýmsa siði og dýrð hins 
forna Englands, í líking viö hætti hins svonefnda 
,, neftóbaks-tímabils “ í sögu þess, sem var auðkent 



meö dæmafám framför, sigursæld á sjó og laudi og 
nýlendunámi. 

Merkilegt er einnig, hvernig neftóbaksbrúkun 
varö að tísku. Stjórnmálamaöur, aö nafni Nicat 
(þaöan ,,nicotine“), gaf Karli Frakkakonungi nef- 
tóbak. Katrín de Medicis, drotning, fýsti fólk til aö 
neyta þess. Síöar varö þaö, að taka í nefiö, innbyrö- 
ismerki meöal kristinna manna, sem bannfæröir voru 
af páfa og dæmdir af kóngi. — Ensk alþýða fékk nef- 
tóbak fyrst sem herfang. Þegar Sir George Rooke 
rændi St. Maris, iiutti hann þaðan til Englands marg- 
ar þúsundir af sekkjum, pokum og tunnum með nef- 
tóbaki, og voru vagnhlöss af því seld á strætum úti í 
Plymouth og Catham, pundið á 4 pence. 

Neftóbakiö hefir og átt sinn þátt í mannkynssög- 
unni, og ekki síst í sögum margra konunga, prinsa og 
hirðmanna, og frá mörgu kynnu sum tóbaksílátin að 
segja, fengju þau máliö og gætu opinberað alt þaö, 
sem þau hafa verið þögulir vottar aö. 

Sagnritarinn Gibbon, sem tók í nefið, getur 
þannig um sína tóbaksnautn: ,,Eg tók upp tóbaks- 
dósirnar mínar, sló á lokið, tók tvisvar í nefiö og hélt 
áfrarn ræðu niinni, með venjulegu látbragði, líkaminn 
lotinn áfram og vísifingurinn framréttur. “ 

Friðrik mikli tók svo mikið í nefið, að hann lét. 
fóðra alla vasa sína með leðri, svo hann gæti geymt í 
þeim tóbak sitt. 

Napóleon tók einnig mikið í nefið, eða eyddi 
miklu neftóbaki, því efi er á því talinn, að hundrað- 
asti hluti þess, er hann eyddi, hafi náð til nefs hans. 

Von Moltke, hershöfðinginn þýski, er sagt að 
hafi eytt pundi af neftóbaki á 3 vikum, er hann var í 
leiðangri, og var borgað fyrir tóbak hans af almenn- 
ings fé. 

Talleyrand, franskur stjórnvitringur, hélt því 
fram, að allir stjórnmálamenn ættu að taka í nefið, 
einkum í því skyni að gefa þeim umhugsunartíma og 
undirbúning' fyrir svör þeirra, og sömuleiðís til þess að 



T<H 

hylja andlitiö og þær geöshræringar, sem það birtir, 
meöan þeir tækju í nefið. Og fyrir hálfri öld síðan 
þótti ráðgjöfum naumast sæmandi að hefja ráðstefnu 
án þess að taka fyrst rækilega í nefið. Jafnvel við 
hólmgöngu-undirbúning tóku menn í nefið, til að 
styrkja taugarnar. 

Mjög mörg fágæt og afar verðbá tóbaks-ílát eru 
til. Skal hér nefna þrjú þeirra : 

I New York eru varðveittar dósir, sem Þýska- 
landskeisari gaf Kirkland sjóliðsforingja,- sem var full- 
trúi Bandaríkjanna við vígslu Kiel-skurðarins. Þær 
eiga að hafa kostað 5 þúsund dollars. 

í þjóðsafninu (Nat. Mus.) í Washington eru 
meðal annarra tóbaksdósir úr horni, mjög skrautbúnar 
með gulli og gimsteinum. Þær voru vinargjöf til U. 
S. Grants, hershöfðingja og forseta. 

í Canada eiga heima neftóbaksdósir, sem eru 
váfalaust meðal hinna fegurstu og dýrmætustu í heimi, 
—dósirnar hans Sir Wilfrids Laurier—, úr rauðagulli 
og gjrnsteinum,þannig settum, að þeir mynda konung- 
lega kórúnu og skjaldmerki, ásamt ýmsu öðru skrauti. 
Voru þær gefnar Sir Wilfrid af konungsefni Breta, 
prinsinum af Wales, og konu hans, á ferð þeirra um 
Canada fyrir rúmu ári síðan. 


YMISLEGT. 


Hvað litirnir tákna. 

HVITT táknar ljós, sakleysi, gleð', líf, trú og kristilegan 
hreinleik, hjá dómara réttdæmi, hjá sjúkum auðmýkt, hjá konum 
skírlífi. 

RAUTT táknar eld, kærleik gnðs og kóngstign. Hvítar og rauð- 
ar rósir tákna elsku og hvggindi. Blcðrautt minnir á starf hjartans 
og merkir því elsku. —f illri merking er rautt látið tákna helvíska 
elsku.á hinu illa, hatur, m. fl, 



io5 

BLATT táknar himininn eða hvelfinguna, sannleik a£ himnesk- 
um uppruna, stöðuglyndi og trúmensku. 

GULT—gull—táknar sólina, misounn guðs, gifting og trygg. — 
f illri merking táknar gulur liturkviklyndi, afbrýðissemi, prettvísi. 

GRÆNT er litur vorsins, vonarinnar, einkum upprisu-vonar og 
sigurs. 

FJÓLUBLÁTT táknar ást og sannleik, eða ástríðu og kvöl. 
Purpuralitur og skarlat merkja hið góða og sanna a£ himneskum 
uppruna. 

SV r ART táknar örvænting, myrkur, heimselsku, vonsku, sorg, 
eyðilegging, dauða. 

Umhverfis jöröina a 33 dögum. 

Hinn ímyndaði Mr. Fogg, í sögu Jules Verne's, fór umhverfis 
hnöttinn á 80 dögum. En George Frances Train gerði betur árið 
1890, er hann fór það á 67 dögum, 13 kl. tímum og 3 mínútum og 3 
sekúndum. Hann dvaldi einn dag í New York, sem ekki er talinn. 
En þegar hinni miklu járnbraut um Síberíu verður lokið, styttist til 
stórra muna sá tími, sem nauðsynlegur er til hringferðar um jörðina. 
Hinn rússneski járnbrauta-umsjónarmaður hefir samið og birt eftir- 
fylgjandi áætlun um þann tfma, sem framvegis útheimtist til heims- 
hringferðar, sé farið yfir Síberíu, ef ferðasambönd eru tafarlaus og 


meðal ferðhraði fæst alla leið: 

Frá St. Pétursborg til Vladivostock. 10 daga. 

“ Vladivostock til San Francisco. 10 “ 

“ San Francisco tilNewYork. 4J 4 “ 

“ New York til Bremen. 7 “ 

“ Bremen til St. Pétursborgar. 1% “ 


Samtals. 33 daga. 


Fjölskyldur og gull „Jdnatans." 

Samkvæmt hinu tólfta almenna manntali Bandaríkjanna, var 
fólkstalan þar 1. júní 1900: 84,233,69. Kínverska, breska og rúss- 
nesku keisaradæmin eru hinar einu þjóðir, sem telja fleiri íbúa. 
Þau ráða einnig yfir meira víðlendi. 

í fjárhirslu Bandaríkjanna voru í byrjun septembermánaðar 
1902: 575 miljónir dollars í gulli. Er það sagt hið mesta gull, sem 
saman hefir safnast í eitt, og meira fé en nú er í vörslum Rússlands, 
Frakklands, Þýskalands eða Englands. Englendingar voru til 









lo6 

skamms tima hin ,,mikla bankaþj68“. En nú fær öll Evrópa fé 
til láns hjá Bandaríkjamönnum. 

„Yellowstone National Park.“ 

Bandaríkja þjóðþingið gerði með lögum 1872 landsvæði, þekt 
sem Yellowstone National Park, að almennum skemtigarði. Svæði 
þetta er um 65 mílur á lengd, frá norðri til suðurs, og um 55 mílur á 
breidd, frá austri til vesturs. Það liggur aðallega í norðvesturhorni 
Wyoming-ríkisins, en nær þó að norðan inn í Montana og að vestan 
inn í Idaho. Garðurinn er 3,312 ferhyrningsmílur að stærð, og því 
nálega jafnstór og bæði ríkin Rhodes Island og Delaware sameinuð, 
en hér um bil hálfu minni en rfkið Massachusetts. Klettafjöllin 
liggja um suðvesturhluta garðsins, en fremur óreglulega. Lægsti 
gilsbotninn er um 6,000 fet yfir sjávarmál, en aðrir eru um 7,000 til 
9,000 fet. Fjallhnúkarnir, sem girða um þessi gil og smádali, eru frá 
to til 11 þúsund fet á hæð. „Electric Peak“ (Raftindur), í suðvest- 
ur horni garðsins, er 11,155 í eta hár. Tindarnir ,,Langford“ og 
„Turret", báðir á Yellowstone-fjallgarðinum, eru afar háir, báðir 
yfir 11 þúsund fet. 


Saltiö. 

Ofurlítið salt tekur tebletti úr bollum. 

Ef salt er látið í hvítþvott, gerir það hann varanlegri. 

Sem tannduft, heldur salt tönnunum hvftum og tannholdinu 
rauðu. 

Saltvatn er gott við kverkasjúknaði og varnar barnaveiki. 

Saltvatn, ef því er haldið í munninum, stöðvar blóðrás eftir 
tanndrátt. 

Tvær teskeiðar af salti í volgu vatni er uppsölumeðal, sem ávalt 
er við hendina. 

Saltvatn er ein hin besta bót við augnaþrota, ef við haft í tíma. 

Fótagigt má lækna með því að baða hinn sjúka lim kvölds og 
morguns úr vel heitu saltvatni. 

Kvikni í reykháf, er ekkert betra en að kasta hnefafylli af salti í 
ofninn eða eldinn. 

Blóðspýting frá lungum eða maga má stöðva með smá-inntökum 
af salti. 

Silkiklúta og silkiborða ætti að þvo úr saltvatni og járnbera vota. 

Til áburðar er salt nytsamt og ómissandi til skepnufóðurs. 

Til matgeymslu og við matseld þekkja menn alment þýðinug 
saltsins, 



Helstu viöburöir og mannalát meöal 
Islendinga í Vesturheimi. 


31. maí 1902 tók próf í lögum Stefán Th. Westdal viS „Nationa* 
University" í Washington, stjórnarsetri Bandaríkjanna; og hlaut aS 
nafnbót ,,Batchelor of Laws". Hann er fæddur í Vopnafirði 1873, 
sonur Jóns Guðmundssonar Westdals og SigrfSar Benediktsdóttur 
Björnssonar frá Víkingavatni. 

21.—26. júní 1902 var 18. ársþing hins ev. lút.kirkjufélag Isl. / 
Vesturheimi haldið í kirkju Gardar-safnaðar í N.-Dak. 

Á síðastliðnu sumri, 1902, tók burtfararpróf við liáskólann í Tor- 
onto, Ontario, Óli P. Helgason [Baldvinssonar frá Gröf á Vatnsnesi 
í Húnavatnssýslu] — las tungumál [classics]. Hann heldur á- 
fram námi við háskólann í Madison, Wis. 

14. september 1902 var vígð kirkja Mikleyjarsafnaðar af forseta 
kirkjufélagsins séra Jóni Bjarnasyni. 

Um miðjan september 1902 tók próf í lögfræði við háskólann f 
Grand Forks í N.-Dak., Gunnlaugur Vigfússon Péturssonar fr.í Há- 
konarstöðum í Vopnafirði, og var honum þá veitt málafærslumanns- 
leyfi í N.-Dakota-ríkinu. Hann á heima í Pembina. 

4. nóvember 1902 var Pétur J. Skjöld, kaupmaður í Hallson. 
kosinn þingmaður fyrir neðri deild Norður-Dakota þingsins. Hann 
er sonur Jóns Péturssonar Skjöld frá Berunesi á Berufjarðarströnd í 
Suðurmúlasýslu. 


M A N N A L A T. 

NÓVEMBER 1901: 

10. Oddrún Snorradóttir í Spanish Fork, Utah (úr Njarðvíkum), 
73 ára. 

29. Jón J. Nesdal í Winnipeg. 

DESEMBER 1901: 

4. Sveinn Þórðarson (Brynjólfssonar prófasts í Mýrdalsþingum) í 
Cleveland, Emery Co. í Utah, 74 ára. 

10 Friðrika Jakobína Sæmundsdóttir að Eyford í N.-Dakota (af 
Melrakkasléttu). 



12. Lára Halldóra, dóttir Björns Björnssonar bónda í Geysis-bygð í 
Nýja fslandi (frá Fremri Svartárdal í Skagafirðil, 23 ára. 

12. GuSrún Jónasdóttir, kona Jóns Þórðarsonar í Glenboro, Man. 
(frá Vatni í Haukadal), 60 ára. 

13. Anna Katrín Jónsdóttir í Winnipeg, ekkja Stefáns Árnasonar, er 
lengi bjó á Þórarinsstaðaeyrum við Seyðisfjörð, 72 ára. 

14. Eyjólfur Halldórsson í Winnipeg (frá Hlíð í Hörðadal í Dala- 
sýslu), 74 ára. 

26. Tómas Jón Jónsson á Krossi í Gimli-bygð í Nýja Islandi (frá 
Guðlaugsvík í Strandasýslu) 75 ára. 

Sigmundur Bárðarson bóndi í Argyle-bygð (frá Borgarfirði í 
Mýrasýslu), 68 ára, 

JANÚAR 1902. 

13. Jón Jónsson í Álftavatnsnýl., 78 ára, og 24. s. mán. kona hans 
Sigurbjörg Davíðsdóttir, 74 ára (bjuggu allan sinn búskap á 
Skerðingsstöðum á Reykjanesi). 

13. Ólafur Ólafsson í Winnipeg, [ættaður úr Borgarfjarðarsýslu), 55 
ára. Flutti vestur um haf 1876. 

13. Björgúlfur Vigfússon í Winnipeg 

16. Sigríður Gísladóttir (úr Skagafirðiý ung að aldri. 

27. Hannes, sonur Ólafs Hanuessonar bónda á Washington-eynni í 
Wisconsin-ríki (af Eyrarbakka), 36 ára. 

FEBRÚAR 1902 : 

1. Sigmundur Þorgrímsson við íslendingafljót í Nýja Islandi, 
[af H úsavík], 75 ára. 

3. Þórunn Oddsdóttir í Minneota, ekkja Jónatans Péturssonar, er 
síðast bjó á Hákonarstcðum í Vopnafirði, 92 ára. 

12. Brynjólfur Glslason Sveinssonar bónda í Lóni I Gimli-bygð í 
Nýja íslandi (frá írafelli í Skagafirði', 21 árs. 

16. Þórður Tómas Þórðarson á Gimli (frá Stapakoti í Gullbringu- 
sýslu), 45 ára. 

17. Guðmundur Sveinsson bóndi í Norður-Dakota (ættaður úr Húna' 
vatnssýslu), 71 árs. 

19. Jósep Ásbjarnarson bóndi í Minnesota (úr Vopnafirði). 

26. Friðbjörg Einarsdóttir í Winnipeg, ekkja Indriða Davíðssonar 
(þau bjuggu lengst af á Húsavík í Þingeyjarsýsln). 

MARS 1902 : 

5. Ólafur Jóþannesson í Winnipeg. 

5. Guðný Ivarsdóttir I Fagradalsnýlendu í Manitoba, ékkja Sveins 
Bjarnasonar, er lengi bjð á Sauðagerði við Reykjavík, 68 ára. 



109 

ii. Kristín Hallfríöur Asbjarnardóttir, kona Helga bónda Þórðar- 
sonar í Mikley (frá Hallgilsstööum í Þingeyjars.). 

18. Guöný Árnason, ekkja, til heimilis við Mouse River í Nórður- 
Dakota (ættuð úr Fljótum). 

18. Bergljót Laxdal við Mouse River í N.-Dak. (úr Dalasýslu). 

25. ]ón Agúst, sonur Péturs Hansens bónda við Hallson, N.-Dak. 

Sigurður Símonarson bóndí í Argyle-bygð (frá Steini á Reykja- 
strönd í Skagaf.), 74 ára. 

APRÍL 1902 : 

9. Rakel Pálsdóttir, færeyisk, kona Þórðar Bjarnasonar í Selkirk, 
Manitoba. 

20. Lilja María, dóttir Tómasar Björnssonar bónda í Geysis-bygð í 
Nýja íslandi, 15 ára. 

20. Ingigerður Rikkarðsdóttir, kona Einars Vigfússonar í Winnipeg 
(frá Breiðuvík í Norður-Múlasýslu. 

MAI 1902. 

1. Helga Þorsteinsdóttir, kona Arngríms Jónssonar í Victoria, B. C, 
(ættuð úr Eyjafirði). 

9. Vilfríður Sveinsdóttir, kona Tryggva Benediktssonar Arasonar í 
Húsavík í Nýja Islandi 'ættuð úr Skagafirði), 24 ára. 

14. Hólmfríður Marteinsdóttir, ekkja, móðir Hjartar Sigurðssonar 
bónda t Argyle;l>ygð (ættuð úr Mývatnssveit), 74 ára. 

15. Guðlaug Jónsd ittir, kona Guðm. Gestssonar bónda við Eyford í 
N.-Dak. [frá Sauðaneskoti á Langanesi]. 

19. Jóhannes Benedikt Jónsson í Albertanýlendu, 17 ára. 

19. María Jakobína Waddel, dóttir Jóns Gunnlaugssonar bónda á 
Washington-eynni. 

25. Rannveig Þorleifsdóttir í Whatcom á Kyrrahafsströndinni, kona 
Benedikts Jónssonar Austmans [úr Hjaltastaðaþinghá]. 

29. Sigríður Jóhannesdóttir í Winnipeg, 37 ára. 

JÚNÍ 1902: 

8. Jórunn, dóttir Sigurðar Grímssonar bónda við Burnt Lake, Alta, 

10. Guðmundur Gfslason í Hjarðarholti í Geysis-bygð í N.-Isl. [frá 
Krithóli í Skagafirði], 70 ára. 

13, Sigurður Vilhjálmur, sonur Th. Goodman í Seyreville, N. J., 
16 ára gamall. 

18. Björn Jónsson bóndi í Argyle-bygð. Hans er getið á öðrum 
stað í þessu almanaki. 

17. Ólafur Þorkelsson t Calgary, Alta [ættaður úr Reykjavík], 75 ára, 



I 10 


23. GuBrón Ólafsdóttir, kona Vigfúsar Bjarnasonar bónda í N.-Isl. 
[úr Arnessýslu], 57 ára. 

JÚLÍ 1902 : 

10. Jakob Þorsteinsson í Winnipeg [frá Seyðisfirði — ættaður af Suð- 
urlandi], 46 ára. 

15. Signrður Árnason, bæjarfulltrúi í Selkirk, Man. [frá Breiðavaði í 
N.-Múlas.] t 38 ára. 

2i. Guðrún Sigurðardóttir, kona Árna Hafliðasonar f Selkirk, Man. 

26. Skúli Sveinsson í Winnipeg [ættaður úr Skagaf ]. 

ÁGÚST 1902 : 

6. Ástríður Á rna dóttir, kona Narfa Halldórssonar bónda við Foam 
Lake, Assa. [ættuð úr Borgarf.s.]. 

21. Aðalbjörg Eiriksdóttir kona Jóns Jónssonar Söldal bónda við 
Mountain, N.-Dak. [frá Hvannstöðum á Langanesi], 56 ára. 

23. Skúli Jóhannsson í Winnipeg [úr Húnavatnss.], 40 ára. 

SEPTEMBER 1902: 

2Ö, Guðlaug Bjarnadóttir í Argyle-bygð, ekkja Helga Jónssonar, er 
lengi bjó á Vindbelg í Mývatnssveit. 

OKTÓBER 1902: 

2. Stefanía, dóttir Stefáns Þórarinssonar, bónda í Geysis-bygð í 
Nýja íslandi, gift enskum manni. 

15. Magnús Magnússon á Birkinesi nálægt Gimli [ættaður úr Húna- 
vatnssýslu], 67 ára. 

20. Dýrleif Björnsdóttir í Alberta-nýlendunni. Fluttist frá Akur- 
eyri hingað vestur 1873. 89 ára. 

23. Soffía Jósafatsdóttir Tómassonar stúdents frá Stóru-Ásgeirsá í 
Víðidal, kona Baldvins Helgosonar [frá Gröf á Vatnsnesi). Futt- 
ist vestur nra haf 1873. 

NÓVEMBER 1902: 

6. Björg Runólfsdóttir, kona Jóns Sigurðssonar bónda við Mary 
Hill-pósthús í Manitoba. 


v/ 

7N 



INNIHALD, 


Bls. 

Um tímataliö, myrkvar og pláneturnar 1903 2 

Páskadagur. 3 

20. öldin. 3 

Til minnis um ísland. 3—4 

Tímatalið... 5—16 

Dufferin lávarður, eftir Sigtrygg Jónasson, 

(með mynd). 17—24 

Cecil Rhodes, eftir séra Fr. J. Bergmann, 

(með mynd).. 25—33 

Safn til landnámssögu Islendinga í Vestur- 
heimi: Saga íslensku nýlendunnar í bæn- 
um Winnipeg, eftir séra F. J. Bergmann 34—76 
Tveír látn r landnámsmenn: Björn Jónsson 
og Árni Sigvaldason, eftir séra Björn B. 

Jónsson, (með myndum). 77—81 

Napoleon sigraður af konu, saga eftir Balzac, 

þýdd úr blaðinu Success . 82—92 

Fern silfurbrúðkaupshjón, (með myndum).. 93—98 

Eikurnar sjö. 98-102 

Uppvakning neftóbaksnautnarinnar.102-104 

Ýmislegt: Hvað litirnir tákna—Saltið—Um- 
hverfis jörðina á 33 dögum-^-Fjölskyldur 
og gull ,,Jónatans“—,,Yellostone Nat- 

tional Park“.104-106 

Helstu viðburðir og mannalát meöal íslend- 

inga í Vesturheimi.107-110 















ÁGRIP AF REGLUGJÖRÐ 

um ráöstöfun raálraa á Dominion'löndum í Manitoba, Norðvest' 
ur'territoríunum. og Yukon-landinu. 


Kol 

Kolaland fæst til kaups á SLO 00 ekran þegar um linkol er 
að ræða, en $ 20.00 ekran fyrir harðkol. Engum einstak ingi 
eða félagi er selt meír en 320 ekrur. Auk þess skal ka' pandi 
gieiða stjórnargjald (Royalty)af því.sem úr nátnunum er tekið, 
eftir þvi sem ákveðið kann að verða með leyndarráðs-samþykt 
við og við. 

Málmjrrjót (quartz). 

Einstaklingar, sern eru átján ára að aldri eða þar yfir, og 
hlutafélög. er tafa „Free Miner’s" skírteini, geta látið skrifa 
sig fyrir námut'letti eða lóð. 

,,Free Miner’s''-skii teini ei veitt fyrir eitt eða fleiri ár,en i ó 
ekki til lengri tíma en flmm ára gegn því, að einstaklmgar 
borgi fyrir þau $L 0 00 á á'i fyrirfram, en hlutifélög frá $ 50.00 
til $100.00 á ári eftir höfuðstóls-upphæð sinni. 

Skírteinishafi, sem uppgötvað hefir málm á einhverjum 
stað, má afmarka sér þar námulóð sem sé 1500 fet á leng og 
1500 fet á breidd. þannig, að hann setji niður tvo löglega hæla 
með áritaðri tilkynningu ura,»ð hann hafi numið lóðina, og séu 
hælarnír sinn við hvern enda lóðaiinnar á lluunni sem málm- 
æðin lisgur eftir. 

Sá, sem þannig markarsér námulóð, skal láta rita sig fyr- 
ir henni innan fimtán daga e hún er innan tí mílna frá ein- 
hverri „Mining Reooi der’s"-skrifs'ofu, og skal hann auk þess 
hafa einn dag fyrir hverja tíu mí'na viðbótar-veg ilengd eða 
brot úr tíu raílum, Gjaldið fyrirað rita einhvern fyrir námu- 
lóð er $5 00 . 

Sá, sem þannig hefir numið námulóð, verður að eyða að 
minsta kosti $100.00 á ári í hana. eða lorga þá upphæð til hlut- 
aðeigandi „Mining Recoider" í staðinn. Þegar námuhafi hefir 
þannig eytt $500 00 eða borgað þá, má hann, eftir að hafa látið 
mæla lóðina og uppfylt aðra skilmála, kaupa laadið fyrir $1,00 
ekruna, 


